ISINGI 
YA MAARIFA 


NI NINI? 


A. BUZUYEV 





Vinci YA MAARIFA YA KIJAMII-KISIASA 


A. Buzuyev 


UBEPARI 
NI NINI? 


kaa AI PUBLISHERS 
OSCOW 


SHIRIKA LA HUDUMA ZA MAKTABA TANZANIA 


huu wa Vitabu: 
Bodi ya Tahriri ya Mfululizo huu 
waa E Gubski. F.Burlatski, V.Zotov, 


V.Krapivin, Yu.Popov, V.Sobolev, F. Yurlov 


ABC OF SOCIAL AND POLITICAL 
KNOWLEDGE 

A. Buzuyev 

WHAT IS CAPITALISM? 

A a 

OCHOBHI CONHARLHO-NMOAMTHUECKHK 
3HAHHI 


Bysyes A. 
YTO TAKOE KAITHTA MBM? 


“TO MOTANIBHO 


AA Fa 





BEECAMSHAR TODYAAPETEERO | 
DES MOTEHA 

2 WABIPAKEGA NMTEPATI?. 
Seme Pub ka 





YALIYOMO 


Utangulizi aaa AA 


Sura ya I. Uchomozaji, Uimarikaji na Ubaini- 
kaji wa Kimi cha: Ubepani 1... 8 


Sura ya II. Kupe Anyonyaye Damu ya Wafa- 
nyakazi .. kuskia as ia zi 


Sura ya HI. “Muungano Mtakatifu” wa Wa- 
Dyonyaji nu ai waa Sa 
Sura ya IV. Tofauti za Uhasama za Kiuchumi 
na Kijamii . . 22 BU 
Sura ya V. Ubeberu: Uchumi na Siasa. .... 
Sura ya VI. Mashirika Yavukayo Mipaka ya Ki- 
taifa: Mapweza ya Uhodhi......... 
Sura ya VII. Muungano wa Makampuni ya 
Uhodhi na Serikali ya Kibwanyenye . $ 


Sura ya VIII. Muungano wa Shari wa Matajiri 
wa Viwanda vya Mauti na Wakuu wa Kije- 


Shi ima ui aa. 
Sura ya IN. Ukoloni Mamboleo......---- 


Sura ya NY. Mchafuko Mkuu wa Ubepari WA AA 





UTANGULIZI 


Uso halisi wa ubepari unafichi- 
wafichiwa vyema sana kwa ma- 
taa yanayong'aa ya matangazo 
ya kibiashara ya kuvutia mno, 
madirisha ya maduka yaliyojaa 
tele bidhaa za kuuzwa, na poro- 
jo la maneno matamu sana ku- 
husu “fursa sawa” kwa kila mtu, 
na jambo hilo linafanya iwe ni 
vigumu zaidi kuelewa masuala 
mengi yanayotolewa na ukweli 
wenyewe wa mambo ulivyo hasa 
katika ulimwengu wa kibwanye- 
nye. 

"Nzali wa kulaumiwa kwa hali 
hiyo ya ukosefu wa usawa, uba- 
guzi, unyonge wa kijami, njaa, 
umasikini na ki cha vita 


ka ukawa mkali sana kama hivyo na usio- 


ishika kamwe? 
BA WI matajiri wachache wakawa wa- 
naweza kugaagaa katika raha na anasa, l- 
hali wingi wa wananchi katika madola ya 
kibepari inawabidi kuendesha mapambano 
ya kila siku ya kuwania utoshelezwaji wa 
mahitaji yao ya lazima kabisa? Kwa nini 
ikawa hivyo kwamba baadhi ya watu hawe- 
shi kujiandisi kwa starehe za kila aina, wa- 
kijikusanyia mapicha ya wachoraji wa ku- 
sifiwa sana ambayo yanamezewa mate na 
makumbusho makubwa ya kijamii, na ku- 
miliki mamia ya eka za ardhi zilizogeu- 
zwa kuwa mbuga zao za usasi wa faragha, 
ilhali wengine wanalazimika kupiga fole- 
ni kwa ajili ya bakuli la mchuzi wa sada- 
ka na kulala pembezoni mwa njia wakitu- 
mia magazeti kama blanketi la kujifunika? 
Kwa YA kukawa na majumba ya fahari ha 
ma za Ki aa ma amb 
aa, Mi 17 

Sa aha ya maji? Kwa nini iwa La 
bepari AE C katika nchi za ki- 
kwenda kwa Aya . u kujielimisha au 
WA WIRA mamilioni 





kuwapatia sitara wahitaji wote, zinabadhi 
riwa Ovyo kukokelea ; - Aa 
ya kujirundikia silaha?” JINJA 

Tofauti hizi za ndani za mfumo wa kibe- 
pari hupelekea kuzuka michafuko ya kiu- 
chumi na ya kijamii iliyo mikali sana na 
inayozidi kuwa ahasi. Kati ya hizi ni uko- 
sefu wa kazi wa umati, mfumuko wa sarafu 
uhalifu unaozidi kuwa mwingi, migogoro 
ya uharibifu, maradhi yarudiayo tena na 
tena ya homa ya kiuchumi na hofu ya watu 
inayozidi kuwa kubwa kwa kuchelea mus- 
takbali wao. Ni muhali kuweza kumpata ye 
yote sasa ambaye angethubutu kutabiri 
kwamba kutakuwa na matazamio ya heri 
kwa ubepari, kwa sababu pasina kujali na- 
ni anayeshika usukani wa serikali katika 
nchi za kibepari na chama kipi cha kibwa- 
nyenye ndicho kinachoongoza kisiasa bun- 
geni, hakuna ya yote awezaye kuiponyesha 
jamii hiyo iliyosibiwa na “ugonjwa mbaya” 
sana. 

Ubepari haujakuwa “mgonjwa” siku zo- 
te. Ujanani mwake, wakati ulipokuja ku- 
twaa mahali pa umwinyi, ulikuwa una siha 
nyingi na nguvu ya ujenzi, na ulionyesha 
kama vile utailetea jamii ya binadamu uhu- 
ru na neema. Lakini punde si punde njozi 
hizi zikatoweka, na ubepari ulivyokuwa uki” 
fikilia kilele cha juu kabisa cha ukweaji 
wake wa kusonga mbele, ulianza kwa wingi 
zaidi kuyakwamisha maendeleo ya binada- 


7 





uka kuwa jamii inayooza DA ku- 


mu na kuge gamizi yake 


fa na kuongozea katika maan 

| ukika. ; ai 
WA wataifa mengi yanajenga | Ja 
mpya, ya kisoshalisti, na nchi nyingi z yi 
z0endelea zimechagua kufuata njia ya ma 
geuzi ya kisoshalisti. Lakini, hata hivyo, 
ubepari unaendelea bado kuwakutisha ma- 
teso mamilioni ya watu katika Ulaya, Ame- 
rika, Asia, Afrika na Australia. Kila mtu 
afanyaye kazi yampasa kujua ubepari ni 
nini na kwa nini, baada ya kwisha kuukuza 
uzalishaji mali kufikilia mapeo makubwa 
sana, umekuja kuwa ni pingamizi kwa ma- 
endeleo ya kijamii. 

Ubepari ni nini? Lini na vipi ulivyocho- 
moza? Unaendelea kuelekea upande gani? 


Kipi unachowaletea watu wafanyao kazi na 
binadamu wote kwa jumla? 
ai kumithilisha tabia hasa ya ubepari 
yA aa hii ya sasa ya maendeleo ya- 
Wa ; Wa ; 
zA gar . ah maswali yanayojibiwa ndani 


Alama gani 


Sura ya Kwanza 


UCHOMOZAJI, 
UIMARIKAJI NA UBAINIKA. 
JI WA KIINI CHA UBEPARI 


Binadamu wamepitia njia ndefu 
katika maendeleo yao ya kihisto- 
ria, kutoka jamii ya zama za 
mwanzoni ambapo watu waliku- 
wa wakitumia mishale na mikuki 
kuwinda wanyama wa mwitu, 
hadi hii leo, ambapo watu wana- 
tumia vyombo vya angani, mi- 
tambo ijiendeshayo yenyewe na 
kompyuta za elektroniki. 
“Binadamu wamekuwa daima 
wakitafakari juu ya nini kina- 
chowangojea siku za mbele. Wa- 
mekuwa wakijiuliza kama mus- 
takbali wao waweza kweli kuta- 
birika. Wakati jamii ya binada- 
mu ilipokuwa katika kipindi cha 
utotoni mwake, majaribio ya ku- 
tabiri mustakbali wake yalifany- 
wa kwa msaada wa uaguzi kwa 
kutegemea mpangiko wa nyota 
na sayari huko mbinguni na pia 


9 


kwa njia nyingine za kizuzu ambazo; bila 
ya shaka hazikuwa za kuaminika sana. 
Watu baadaye walikuja kutambua kwam- 
ba jamii ya binadamu inaendelea kwa muji- 
bu wa kawaida maalum, ambazo kuzijua 
kunasaidia kuelewa barabara siku za nyu- 
ma, kuzikadiria siku za sasa na kuweza 
kwa kiasi fulani kutazamia siku za mbele 
vilevile. Wanafikara hodari kabisa kupita 
wote walijitahidi kupenya ndani sana kati- 
ka kiini chenyewe hasa cha kawaida hizi, 
na wanafalsafa wengi, wataalamu wa uchu- 
mi, wanasiasa na wanachuoni wa kidini wa- 
litafakari sana juu ya mwelekeo wa historia. 
Kwa muda wa makarne kadhaa yaliyopita, 
baadhi yao walidhani kwamba jamii ya ki- 
Tai KA waapa kilele cha ustaara- 
| peo cha maendeleo 
ie waliukosoa ubepari vikali na 
1 upor JI ? ; 
Makiri RA mwake KAA SUA 
kuthibitisha maoni yao SAR maha Ja 
JA asi kabisa 7; a kutoa ho- 


(1818-1883), mwan kuwa ni Karl Mars 


: afikara adhi 
nNamapinduzi wa Ki; imu na mwa- 


aye. 
aliyeweza 


RASILMALI YA KARL MARY 


Karl Ma ; 
TZ alipiti g 
ani ulipitisha Maisha yake yote 


akich Ka 
- Akichungua Jamii ya ki- 


bwanyenye, Maoni yake ya kiuchumi yame- 
tafanuliwa katika maandishi yake makuu, 
Rasilmali, ambayo yalimchukua miaka aro- 
baini kuyaandika. 

Kazi hiyo ya kuandika Rasilmali ilikuwa 
ni jasara halisi ya kisayansi, kwa sababu ili- 
mbidi afanye kazi katika hali zisizovumilika, 
Yeye na ukoo wake walikuwa wakikabiliwa 
na dhiki isiyokwisha, walikuwa daima ha- 
wana pesa za kulipia kodi ya nyumba wala 
kununulia vitu vya kutosheleza mahitaji yao 
ya lazima. Katika barua ambayo Karl Mars 
aliiandika karibu na mwishoni mwa maisha 
yake, alisema kwamba ili kuyatayarisha ma- 
andishi yake hayo ya Rasilmali ilimbidi atoe 
mhanga afya yake, furaha yake katika mai- 
sha na ukoo wake. Lakini yeye hakuwa na 
majuto yo yote: “Ninawacheka hao waitwao 
watu 'wanaojali maslahi yao tu' kwa busara 
yao. Endapo mtu akichagua kuwa ng'ombe, 
basi bila ya shaka anaweza kuyapa mgongo 
mateseko ya binadamu na kujali nafsi ya- 
ke tu. Lakini ningependelea kujihesabu 
nafsi yangu kama ni mtu asiyejali pini 
hi yake mwenyewe, endapo kama , 
utema pasina kukimaliza kitabu chang 
chote, alau kwa muswada tu. maai 

Kwa bahati mbaya Mars a 

; ishi ye a vitabu vyote vya 
maliza maandishi yake y Federal 
KA kaika wa BA YA yai dhati, 

1820- , - haa za 
Wa Ca mayeshika maoni naye na 


11 


: banoni alifanya 
mwenzake ae ci atii hayo ulim- 
mengi kuyawasi!is a 
BA ai fanya mapinduzi halisi Aa ai 

ansi: uchunguzi wake wa ka " 

Zaa wa uchumi, siasa, itikadi, S wai 
mahusiano ya kiukoo katika jamu ya K1 . 
pari uliuonyesha ubepari kwa sura zake 
mbalimbali kama mwili mmoja mzima wa 
kijamii wenye uhai, ambao unazaliwa, una- 
kua na hatimaye kujaaliwa kufa kwa kuele- 
mewa na uzito wa tofauti zake wenyewe za 
uhasama. 

Marz alitumia mbinu mpya ya kisayansi 
ya uchambuzi katika uchunguzi wa jamii ya 
kibepari, mbinu ambayo aliibuni kwa kushi- 
rikiana na Engels, na ambayo imekuja ku- 
julikana kama uyakinifu wa kidialektiki na 


wa kihistoria. Ilisaidia kuthibitisha kwam- 
ba maendeleo ya 


songa mbele kut 


i 
aka na shughuli zao 
Usiano Ia 


Maalum bai 
| ya Na ya watu kwa 


mintarafu ya uzalishaji, ubadilishanaji, uga- 
waji na utumiaji mali (mahusiano ya wa 
shaji mali) huwa yanalingana na kila da- 
raja moja kuu ya maendeleo ya jamii ya bi- 
nadamu. Mahusiano haya kimsingi huwa 
yanaamuliwa na kiwango cha maendeleo 
ya nyenzo za uzalishaji mali (zana, vyo- 
mbo na vitu vya kutendewa kazi), halika- 
dhalika na mastakimu ya mzalishaji mali 
mwenyewe wa moja kwa moja, yaani, mfa- 
nyakazi (nguvu za uzalishaji mali). Nguvu 
za uzalishaji mali na mahusiano ya uzali- 
shaji mali, kwa umoja wao, zinakuwa ndiyo 
aina ya uzalishaji mali, yaani, aina ya uun- 
daji na utwaaji mali za vifaa ambazo bina- 
damu wanazihitaji kwa uhai wao. Aina ya 
uzalishaji mali inakuwa ndio msingi wa kiu- 
chumi wa jamii, ambao juu yake kunakwea 
jengo la juu lenye kuamuliwa nao, yaani 
mawazo na taasisi na idara zenye kulingana 
nao, kama vile serikali, vyama vya kisiasa, 
mahakama, makanisa, n.k. ; 

Pamoja na jengo lake la juu, aina ya uza- 
lishaji mali inakuwa ndio muundo wa ki- 
jamii-kiuchumi. a 

Katika historia ya jamii ya binadamu ku- 
na miundo mitano ya kijamii-kiuchumi: ule. 
wa ujima wa zama za mwanzoni, wa umili- 

wa ubepari na 


kaji watumwa, wa umwinyi, wa u! 
wa ukomunisti (na usoshalisti ukiwa ndiyo 


awamu yake ya kwanza). Miundo hii inaba- 
dilishana mmoja nyuma ya mwingine kati- 
13 


lihalisi ambao hautege- 
fahamu ya binadamu. 
Ya . o mmoja kwa mwi- 
Ubadilishwaji wa mama wendo wenyewe 
AA ndio ya nguvu za uzalishaji mali. 
Kila nguvu Za uzalishaji mali zinapokuja 
kuhitilafiana na mahusiano ya uzalishaji 
mali, ambayo yanakuja kuzitia pingu, basi 
ndipo badiliko la kimapinduzi kutoka mu- 
undo mmoja kwendea mwingine linapoku- 
wa haliepukiki. Hivyo ndivyo ilivyokuwa 
hasa kwa ubepari. Pigo kuu la kuutwanga 
utaratibu wa kimwinyi lilifanywa na ma- 
pinduzi ya kibwanyenye nchini Uholanzi 
mnamo mwishoni mwa karne ya 16, katika 
Uingereza mnamo karne ya 17, na huko 
Ufaransa mnamo karne ya 18, ambayo yali- 
ashiria ushindi wa mabwanyenye katika 
nchi hizo. Ubepari baadaye uliimarika ka- 
je ineinezo 
hi, yana Aa Wa WA wa 
do wa Kalu mbepari kama muu, 
mtungaji wake k Fa yakimwonyesha 
52) € kuwa ni mtu aliyebarikiwa 


Uwezo mkubwa aj ; 
a : ; 
makubw Jabu wa akili na maarifa 


a, - > G 
huo huo ya pande nyingi sana. Wakati 


ka mwendo wa kiha 
mei matakwa wala 


mfumo ule wa kijamii ambao unsali 

| K ngali b 
unatamalaki katika nchi zote za IA 
Hayo pekee ndiyo yanayosaidia kukiona vi- 
livyo kiini cha ubepari wa kisasa pamoja 
na tabia zake zote mpya. 


UZALIWAJI WA UBEPARI 


Ubepari ulikulia kwenye magofu ya jamii 
ya kimwinyi, baada ya kwisha kuanza kwen- 
da tete ndani ya mfumo huo wa kimwinyi. 
Ulivyokuwa ukiendelea, uliufuta mfumo wa 
kimwinyi kwa ndani na kuupindua udongo 
kwa ajili ya ukuzaji wa mahusiano mapya, 
ya kijamii ya kibepari. Haikuwa ni jambo 
la nasibu tu kwamba chipukizi zote za ube- 
pari mwanzoni zilichomoza ndani ya umwi- 
nyi, kwa sababu umwinyi na ubepari ni mi- 
fumo inayofanana kwa hilo jambo kwamba 
yote hiyo miwili imetegemezwa juu ya mi- 
liki ya kibinafsi ya nyenzo za uzalishaji 
mali na unyonyaji wa binadamu kwa bina- 
damu mwenziwe. trip 

Jamii ya kimwinyi ilitegemea kwa vikub- 
wa sana juu ya mashamba ya makabaila, 
ambapo kwa hakika hasa kila kilichozali- 
shwa kilikuwa kikitumiwa papo hapo. Wa- 
kulima watwana, ambao walikuwa wakimte- 
gemea binafsi kabaila, waliwajibika kufa- 
nya kazi za aina mbalimbali. Hayo yalisa- 
wiriwa vizuri sana na mshairi wa Kirusi, 
Nikolai Nekrasov, katika mojawapo la ma- 


15 


wA 'haelezea juu ya mkulima 
shairi Ba anderhazi Jumatatu Savka 
Maa unga, Jumanne alitia dawa mao 
Jahman na Alhamisi, alifanya kazi mbali- 
mbali katika sebule na kumbi KAN WANA AZA 
bwana wake, na siku zilizosalia za juma 
alizipitisha kwa kuoka mikate, kuchanja ku- 
ni, kuteka maji, na kufanya kazi nyingine 
mbalimbali za manufaa. Lakini baada ya 
wakati fulani kupita akina “Savka”, juu ya 
uhodari wao wote wa kazi mbalimbali, wali- 
kuwa hawawezi tena kuridhisha mahitaji ya 
jamii yaliyozidi kuwa ya aina mbalimbali 
zaidi, jambo ambalo lilipelekea kuwako uta- 
shi kwa mafundi wa kazi maalum hii au ile. 
Kwa hivyo, kukaanza kukua ndani ya mfu- 
mo wa kimwinyi kazi za ufundi na usanii, 
pia miji, biashara ikapanuka halikadhalika 
na shughuli zinazohusika na pesa, yaani 
chipukizi zile za maisha ya kijamii ambazo 
zilikuja taratibu kuudhoofisha uchumi wa 
Lini wa kujikimu wenyewe kimaumbi- 
Jini wa kujikimu 
y aupisha nji A 
AA WA jili Wa SA YA 
5 uzalishaji bidhaa. Mashindano . 
mchuano mkali alituki ; ho ye 
lishaji bidhaa A Ukia baina ya waza- 
La ai ayo hatimaye yalipelekea 


isikaji - 
Tikaji wa NA pi yao na utaji- 


YA Nivyo basiiyakiwa- 
haji bidhaa kwa waa 


matabaka ya wale - aza 
walio ma walaa wajao 
Rasilmali ya mfanyabiashara ilisaidia kwa 
nguvu katika kuidhoofisha misingi ya um- 
winyi, na siyo tu kwa kuwa ilipanua upande 
wa mahusiano ya bidhaa-pesa. Mwanzoni, 
wafanyabiashara walijitokeza mbele kama 
madalali tu katika ubadilishanaji wa bi- 
dhaa, lakini baadaye wakaanza kununua 
bidhaa kutoka kwa wasanii na kuwapatia 
malighafi na mikopo ya fedha. Haikupita 
muda mrefu kabla wasanii wengi hawajaji- 
kuta wamezama sana katika madeni kwa 
wafanyabiashara, na kutokea hapo ilikuwa 
ni njia ya mkato tu kwenda pale ambapo 
rasilmali ya mfanyabiashara ilianza kuwa- 
kusanya pamoja wasanii, waliokuwa hapo 
awali ni watu huru kabisa, katika ukumbi 
mmoja ambako hawakuwa tena wakifanya 
kazi kwa ajili ya nafsi zao bali kwa ajili ya 
yule aliyemiliki ukumbi wa kazi. Kwa njia 
hii, baadhi ya wafanyabiashara, pamoja na 
wasanii waliotajirika, walianza, kidogo ki- 
dogo kugeuka kuwa wamilikaji wa miradi 
ya viwanda. ; ; wa 
Mavumbuzi makuu ya kijiogratia (katika- 
ti ya karne ya 15 mpaka katikati ya karne 
ya. 17), kama vile uvumbuzi wa Amerika 
uliofanywa na msafiri mashuhuri wa baha- 
rini, Christopher Columbus, na safari ya 
Vasco da Gama ya kuvuka bahari kuu kuto- 


ka iya di. Parahindi yalikuwa ndio- 
| WAA Wi 





j AU EA AAA 


0 mkuu uliohimiza upanuzi wa ha- 
shara ya nje na uundwaji 
wa soko la dunia. Matokeo yake kamei ni 
na wa utashi kwa 
ngezeko mkubwa sana | 

Wapadi 'wandani, utashi ambao hau- 
EA , na shirika ndogo 
kuweza kutoshelezwa. Nn za b 

ili na za wasanii, ambazo 
ndogo na zilizotenga ) | aa 
uzalishaji mali wao ulikuwa ni wa Y. 
kwa hiyo na wenye kutegemezwa juu ya ka- 
| ya mkono. v AA 
4 Ka hpsimuo ya kimwinyi yalikuwa yakizi- 
di kugeuka kuwa pingamizi kwa usongaji 
mbele zaidi kiuchumi wa jamii, na kwa hi- 
vyo basi ubadilishwaji wa umwinyi kwa mu- 
undo mpya wa kijamii-kiuchumi ukawa ha- 
uepukiki. 

Kwa kulinganisha na mfumo wa kimwi- 
nyi ubepari ulikuwa ni hatua kubwa ya ku- 
songa mbele katika maendeleo ya jamii ya 
binadamu, kwani ulizifungua nguvu za uza- 
hishaji mali kutokana na Pingu zao za ki- 
mwinyi na kuyafagilia njia maendeleo cha- 
Puchapu ya sayansi, ufundi na uzalishaji 
mali. Wakati wa ujanani mwake, ubepari 
ulionekana kama mchawi aliyewafichulia 
KAN zake nyingi. Mnamo katikati ya 


karne ya 19, kasoro ak | 
; ; ar 
kuzaliwa kwake, Kw (ni 


msukum ; 
raka sana wa bia 


Hakuna zama zo zote zilizotangulia zilizo- 
pata kudhani kwamba utajiri mkubwa 
ulikuwa umefichika ndani wanja wa 
ama KA 
Ji mali utumiao mashine, 
madawa ya mashambani, uchukuzi wa reli 
meli na simu ya umeme. i 
Mahusiano ya kimwinyi, ya zamani yali- 
vunjiliwa mbali kwa uthabiti na mabwa- 
nyenye, ambao waliyakata pasina huruma 
mafundo yenye kumfunga mtu wa kawaida 
kwa bwana wake, mwinyi wake, na kutosa- 
za fungamano zo zote baina ya watu isi- 
pokuwa maslahi ya pesa taslimu tu. 
Mabwanyenye walikwea madarakani wa- 
kitoa miito ya Uhuru, Usawa na Udugu ili- 
yochorwa kwenye maberamu yao. Walion- 
dosha mipambanuo ya madaraja ya kijamii 
wakidai kwamba watu wote ni sawa na kwa- 
mba hakuna ye yote mwenye haki ya kuji- 
kweza nafsi yake juu ya mwingine. Lakini 
punde si punde ilikuja kuwa wazi kwamba 
“Usawa” haukuwa cho chote isipokuwa ni 
neno tupu tu, ilhali “Uhuru” na “Udugu” 
yalibakia kuwa ni maneno ya karatasini 
tu, kwani kwa kuendelea kuwako kwa mili- 
ki ya kibinafsi na unyonyaji wa binadamu 
kwa binadamu mwenziwe kulikuwa na ba- 
diliko la aina yenyewe tu ya unyonyaji: 


wakulima watwana wa zamani waligeuka 


kuwa watumwa wa kuajiriwa wa ma 
nye. Mabwanyenye waliiondoshea utukutu 


ha 


Ta aina ya kazi ambayo hapo zama- 
a maa “kiheshimiwa sana, na kuwageu- 
za madaktari, makasisi, washairi na wana- 
sayansi kuwa watumishi wanaofanya kazi 
kwa ujira. Hata mahusiano ya kiukoo yali- 
kuja kuota kutu ya maslahi ya pesa tu. ; 
Katika mapambano yake dhidi ya umwi- 
nyi, ubepari ulipitia daraja kadhaa, am- 
bazo ya kwanza kati yao ilikuwa ni ushi- 
rika rahisi. Ulikusudia ushirikishaji pamoja 
katika mwendo wa kazi wa idadi kadhaa ya 
wafanyakazi wa kuajiriwa ili kutekeleza ka- 
zi ile ile waliyokuwa wakiifanya kabla pa- 
sina kutegemeana, lakini kulikuwa tayari 
kumeshapatikana utengeneaji wa matokeo 
ya kazi yao. Baada ya wakati fulani ushi- 
rika ulikuja kuipisha njia manufekcha, da- 
raja ya juu zaidi katika maendeleo ya uzali- 
“Tika Manufekcha ni mradi wenye ku- 


Vile umetegemezwa juu kazi 
lakini kila mfan zin akisisha, 


yam ana katika uzalishaji mali. 
kagua ima E UUmMiao mashine ni, da- 
Ba . Ba ndala ya shughuli 
z; ri. Usongaji mbele 


kwenye daraja hiyo kutoka ile ya manufek- 
cha umekuja kujulikana kama mapinduzi 
ya shughuli za viwanda, ambayo yalianza 
nchini Uingereza (mnamo nusu ya pili ya 
karne ya 18 na robo ya kwanza ya karne ya 
19), na kisha kusambaa katika nchi nyingi- 
ne nyingi. Ukiukaji kutoka kazi ya mkono 
kwendea katika uzalishaji mali utumiao ma- 
shine ulimaanisha kwamba ubepari umepa- 
ta ushindi wa hatimaye dhidi ya umwinyi. 

Ukuaji na uimarikaji wa ubepari ulianda- 
mana na utumiaji mabavu wa kikatili dhidi 
ya wafanyakazi, ambao ulikuja kuchukua 
umbo la kishenzi zaidi katika kipindi cha 
huo unaoitwa kama ulimbikizaji wa mwan- 
zoni wa rasilmali. 


ULIMBIKIZAJI WA MWANZONI 
WA RASILMALI 


Ulimbikizaji wa mwanzoni wa rasilmali 
ni mwendo wa kihistoria ambao wakati wa 
kutukia kwake wazalishaji mali kwa upeo 
mdogo (wakulima, mafundi wa kazi za 
mkono) walishurutishwa kuwa wafanyakazi 
wa kuajiriwa, na nyenzo za uzalishaji S 
li na utajiri wa pesa, kuwa rasilmali. Ni 
mwendo ambao ulipembulika kwa utumiaji 
mabavu wa kikatili na wa “kishenzi mno 
dhidi ya watu wafanyao kazi, upa uo, 
mbazi na ughoshi, ubakuzi wa ka .. am 
biashara ya watumwa. Rasilmali hiyo 


21 


kuwa ndiyo kwanza izaliwe”, kwa mujibu 
wa methali sahihi kabisa ya Mars, “inakuja 
huku ikichuruzikwa na damu na usaha ku- 
toka utosini hadi nyayoni, kutoka katika 


kila kitundu chake cha mwilini.” 


Ulimbikizaji wa mwanzoni wa rasilmali 
ulianzia huko Uingereza, Uholanzi na Ufa- 
ransa kutoka karne ya 16 hadi 18 na kupe- 
mbulika kwa ukatuli mkubwa sana. Kwa 
mfano, huko Uingereza ulipelekea katika 
ugeuzwaji wa ardhi za wakulima kuwa ma- 
wa ya kondoo kwa mujibu wa Sheria 
ya zungushaji Boma, ambayo iliwanyima 
wakulima ardhi yao na kwa hivyo pia riziki 
yao. “Watu wameliwa na k d . Tia 
pa - na kondoo!” Hivyo 

vyo Waingereza walivyok ia 
WA vyokuwa wakisema 

Sheria “Za kih > 3 nja 
rikali ya WAA pana anga SALI 
zururaji ambao Saka Sana Wa 
aga ; omezwa katika vi- 

vya kibepari na k ; 
na kuzoeleshwa na utu- 


mwa wa kuajiriw g 
viboko na Ama kitisho cha kupigwa 


aa Wa WAA 
"Yngi katika Saa ama Seya 
| z i yao zinathibitisha 


hali ya maafa makubwa mno iliyowaangu- 
kia wafanyakazi wa kuajiriwa, ambao wa- 
likuwa wamesongamana katika vyumba vi- 
chafu vya mabomani, wakipata chakula ha- 
ba sana na kulipwa kidogo mno kwa jasho 
lao. Watoto walikuwa katika hali ahasi za- 
idi. Mathalan, katika mji wa Lancashire 
(Uingereza), watoto wa kimasikini wenye 
umri wa kutoka miaka 7 mpaka 14, wali- 
shurutishwa kufanya kazi viwandani na ku- 
kutishwa madhila duni kabisa: walinyong'o- 
nyezwa kwa kazi nyingi mno bila ya kiasi, 
walipigwa viboko na hata kufungwa minyo- 
roro makazini pao. Wakikondeshwa mpaka 
kuwa mifupa mitupu tu, wengi wao waliti- 
kishwa hadi hata ya kujiua. ; : 
Uporaji wa makoloni na nchi tegemezi 
za ng'ambo ulifanywa kwa uharibifu usio- 
jali huruma hata chembe. Wakazi wa kie- 
nyeji wa Amerika walifyekwa kwa umau. 
Vitu vyote vya thamani, hasa dhahabu na 
fedha, vilisafirishwa kupelekwa Ulaya. Uro- 
ho wa watawala wa kikoloni ulikuwa hauna 
kikomo, na kupelekea katika zaja Y. 
ustaarabu wa kikale wa Amerika. Afrika 
iligeuzwa kuwa mbuga za kusakia watu wa 
usi, ambao waliuzwa utumwani aa waya Y 
kaji mashamba huko Amerika, am yai aJ 
litendewa abasi na mabwana wa WA 
wanyama wa kung ngi Zan y. ara : yn 
walipigwa mpa Ai KAA 
Bari wai hata waliuawa kabisa. Ma- 


23 


Baa ika hofu ya 
isha yao yote yalipitisiwa aaa ” 
kuchelea Sa abubi na vya kishenzi vye- 

kaza yo na vile vilivyokuwa vikiten- 
a. Ua ulimbikizaji wa mwanzoni 
ani katika Ulaya vinafanywa hivi 
wa na mabepari wa kienyeji na wa kigeni 
kuwanyanyasa wafanyakazi katika nchi fu- 
lani zinazoendelea ambazo zingali bado ka- 
tikadarajazamwanzonizaubepan. ; 

Ulimbikizaji wa mwanzoni wa rasilmali 
katika Ulaya ulikusudia wakati huo huo ufi- 
lisikaji wa watu wafanyao kazi kwa umati na 
ugeuzwaji wao kuwa nguvu ya kazi iliyo 
“huru”, kwa upande mmoja, na ulimbikiza- 
ji wa utajiri ulioporwa mikononi mwa wale 
walio wachache na ugeuzwaji wa mali nyi- 
ngi sana kuwa rasilmali, kwa upande mwi- 
ngine. 

Uimarikaji wa ubepari ulimaanisha kwa 
hakika hasa ubadilishwaji kabisa wa uchu- 
ami kujikimu wenyewe kimaumbile kwa 
kwa aaa bidhaa. Kutamalaki 


kwa uzalishaji bidhaa ni mo. 
jawapo ya alama zen J aa ni mo 


na zenye kumithilisha tabi 
nz Ubepari. Hiyo ndiyo maana kwa ni. 
dani sana katika kiini 


wa kijamii, inambi Sshopari 


bao 1 Uzalishaji Li 3 
' wA wa kibepari, amaan 





mba na ardhi, makarakhana na viwanda 
nyadhifa na vyeo, starehe, fahamu na he. 
shima, viwiliwili na roho za watu—chaweza 
kununuliwa na kuuzwa. 

Basi, uzalishaji bidhaa ni nini? Alama 
gani zamithilisha tabia yake hasa? 


UZALISHAJI BIDHAA ULIO RAHISI 
NA ULE WA KIBEPARI 


Uzalishaji bidhaa ni utoaji mazao siyo 
kwa ajili ya matumizi ya kibinafsi, bali kwa 
ajili ya ubadilishanaji kwa njia ya ununuzi 
na uuzaji. Mwuzaji anayemiliki kitu huki- 
peleka sokoni kukiuza ili kununua kile ana- 
chokihitaji kutokana na pesa alizozipata 
kwa uuzaji wa kitu hicho. 

Utoaji mazao kwa ajili ya ubadilishanaji 
umekuwako kwa maelfu ya miaka. Mtindo 
huo ulichomoza kwa mara ya kwanza waka- 
ti wa uvunjikaji wa mfumo wa ujima wa za- 
ma za mwanzoni, na kuendelea chini ya 
mfumo wa umilikaji watumwa na chini ya 
mfumo wa umwinyi. Lakini, wakati huo 
uzalishaji bidhaa ulikuwa ni shughuli ya 
“kujisaidia” tu, kwani uchumi wa kujikimu 
wenyewe kimaumbile ulikuwa ndiyo aina 
yenye kutamalaki, yaani, jamii ilikuwa 1ime- 
undika kwa vikubwa sana kwa wingi wa VI- 
zio vya kiuchumi kama hivyo ambavyo kura 
kimoja chao kilitoa mazao yote mae 
matumizi yake chenyewe. Uzalishaji bidhaa 


25 


diyo aina ya kiuchumi itu- 


umekuja kuwa D laki kila ma- 


mikayo kote na yenye kutama 
> AA ube ari tu. 9 
ha aa DIANA ulichomoza pale pali- 
wa . makuu mawili. Kwan- 
kuwako masharti makuu Iovoe 
kazi wa kijamii ulikuwa 
za, mgawanyo wa KA 
umeshafikilia kiwango cha kutosi a cha 
endeleo, ambapo uzalishaji wa bidhaa mba- 
limbali unakuwa unashughulikiwa na mtu 
mmoja mmoja au makundi ya watu (kwa 
mfano, kundi moja lilishughulikia ulima- 
ji ardhi, jingine ufugaji, la tatu—usanii— 
likitoa vitambaa, viatu, vyombo, n.k.). Pili, 
wazalishaji mali walikuwa wametenganish- 
wa mbalimbali kiuchumi kama wamilikaji 
wa bidhaa wazalishazo juu ya msingi wa 
miliki ya kibinafsi ya nyenzo za uzalisha- 
ji mali. Katika hali hizi, wazalishaji na wa- 
tumiaji waliweza kuwasiliana sokoni tu, am- 
bako walikuwa wakibadilishana mazao yao 
kwa kununua na kuyauza. 
ia aina mbili kuu za uzalishaji bidhaa 
fsi ya uaiia Juu ya miliki ya kibina- 
.. “Yenzo za uzalishaji mali: 


ji bidhaa aa uzalisha- 


jas h 0 we 
Wa kibepari wahusi 
ya wafanyakazi wa | 
“haa ulio Tahisi ni w 
“ j haa wa ki 
26 


ai Uzalishaji bi- 
Na We ile kama uza- 
Pati, kwa sababu zote 


a ai 


mbili zina miliki ya kibinafsi 
uzalishaji mali BALA ndio aa wa ki. 
uchumi. Aina zote mbili—uzalishaji bidhaa 
ulio rahisi na ule wa kibepari—zinaelekea 
kuendelea kwa kujizukia tu na Ovyo 0v 

; ; yo 
katika mwendo wa mashindano. 

Lakini kuna pia mipambanuo ya kimsingi 
baina yao. Chini ya uzalishaji bidhaa ulio 
rahisi, nyenzo za uzalishaji mali huwa zi- 
namilikiwa na mzalishaji mali mwenyewe 
hasa, na chini ya uzalishaji mali wa kibe- 
pari, zinamilikiwa na bepari; huo wa kwan- 
za wahusika na kazi ya kibinafsi ya mzali- 
shaji bidhaa na watu wa ukoo wake, na wa 
pili, wahusika na unyonyaji wa kazi ya kua- 
jiriwa; shabaha ya hatimaye ya huo wa 
kwanza ni utoshelezaji wa mahitaji ya ki- 
binafsi ya mzalishaji bidhaa, na ile ya huo 
wa pili ni kumchumia faida bepari. 

Huko kufanana na kuhitilafiana kwa uza- 
lishaji bidhaa ulio rahisi na ule wa kibe- 
pari ndiko kunakoamua hiyo tabia ya pan- 
de mbili aliyo nayo mzalishaji bidhaa kwa 
upeo mdogo—mkulima, msanii na fundi 
wa kazi za mkono; kwa upande mmoja, ye- 
ye ni mchapa kazi na, kwa upande mwin- 
gine, yeye ni mmilikaji mali. Akiwa kama 
mmilikaji mali chini ya ubepari, yeye hu- 
jitahidi “kujiinua juu” na kutajirika. Hi- 
yo ndiyo maana kwa nini yeye huwa hajali 
kuchuma faida kwa gharama ya wengine 
Lakini katika jamii ya kibwanyenye hali 


27 


yake kama mchapa kazi inakuwa haitamani- 
ki hata chembe: wingi mkubwa zaidi wa 

jishaji mali kwa upeo mdogo punde au 
baadaye hufilisika, wakifeli kabisa katika 
mashindano makali na mashamba makuu 
au mashirika ya viwanda. 

Katika hali fulani maalum za kijamii uza- 
lishaji bidhaa ulio rahisi hutumika kama 
chanzo cha kuchipua uzalishaji bidhaa wa 
kibepari. Kati ya hali hizi ni ukusanyaji 
pamoja wa nyenzo za uzalishaji mali na fe- 
dha nyingi mikononi mwa wamilikaji mali 
wachache, na ugeuzwaji wa nguvu ya kazi 
kuwa bidhaa, yaani, wafanyakazi ambao ni 
huru binafsi lakini wasiokuwa na nyenzo 
za uzalishaji mali, na kwa hivyo kulazi 
mika kuuza uwezo wao wa kufan aa 
Wa ki aja. a kufanya kazi ili 
Wa aa maa nbebea mbele zaidi, 

n jiuhze itu gani? Kwa 
maoni ya Mars, unyonyaji wa kibepari 
azi wa kuajiriwa h - pari wa 
weka pasina kufichua kiini auwezi kuele- 
iyo Maana kwa ni ; Cha bidhaa, na 
uchambuzi wake wa nini akawa anaanza 
BePari katika Rasiimali kwa ucha wa 
Uchambuzi wa 





sema kwamba ubadilishanaji bidhaa 
ndio “uhusiano rahisi kaki waa desturi 
kabisa na wa kimsingi, wa kawaida kabisa 
na wa kila siku wa jamii ya kibwanyenye (ya 
bidhaa), uhusiano ukutikanao mabilioni ya 
mara. 

Bidhaa ni kitu kizalishwacho kwa ajili 
ya ubadilishanaji. Kila bidhaa inakuwa na 
sifa mbili: inatumika kutosheleza mahitaji 
fulani ya binadamu, na pia inatumika kati- 
ka kubadilishana kwa bidhaa nyingine. 

Uwezo wa bidhaa kutosheleza mahitaji 
fulani ya binadamu wajitokeza kama ndiyo 
thamani yake ya matumizi. Bidhaa huenda 
ikatumika kutosheleza haja fulani ya mtu 
mmoja mmoja au huenda ikatumika kama 
nyenzo za kuzalishia kitu fulani kinacho- 
hitajika kwa maisha, kama vile mkate, sia- 
gi au nyama ili kutosheleza mahitaji ya 
binadamu kwa chakula; gauni, koti au suti 
ili kutosheleza mahitaji ya binadamu kwa 
nguo; gesi au kuni ili kutosheleza mahi- 
taji ya binadamu kwa vifaa vya moto, na 
kadhalika. Mashine, malighafi na nyenzo 
nyingine za uzalishaji mali zinatumiwa ka 





Wa wa ote. Lakini, chini 
aaa uma IA bidhaa thamani 
AA ka azi inakuwa ndicho kitu kinacho- 
chukua thamani ya ubadilishanaji. 

Thamani ya ubadilishanaji ni uwezo wa 
bidhaa moja kubadilishwa kwa nyingine 
kwa milingano maalum ya wingi wake. Uli- 
nganishaji wa bidhaa mbalimbali kauka ki- 
tendo cha ubadilishanaji wakusudia kuwa- 
mo ndani yao kitu fulani kilicho cha na- 
mna moja kwa zote hizo ambacho kinazifa- 
nya ziweze kulinganishika. Sawa na bidhaa, 
thamani za matumizi zinatofautiana sana 
kwa tabia yao, na chanzo chao cha pamoja 
ni kwamba zote hizo ni mazao ya kazi. Kwa 
hivyo basi, kazi ya binadamu inakuwa ndi- 
cho kilinganisho (kipimio) chao cha pamo- 
ja. Kazi itumiwayo katika uzalishaji bidhaa 
inaunda thamani yao, na zikiwa kama tha- 
wa ndiyo bidhaa zinaweza kulinga- 

Kila kiasi cha kazi iliyotumiwa katika ku- 


tengeneza bidhaa hii au ile kikiwa ki 

Ngeneze : ikubwa 

SA ndivyo thamani yake inavyokuwa ku- 
wa zaidi. Lakini, bidhaa hivo v. 


katika kuzitengeneza bidhaa hizo, yaani 
usawazishaji wa bidhaa kama thamani. i 

Kwa hivyo basi, twaona kwamba bidhaa 
ni umoja wa thamani ya matumizi na tha- 
mani, na tabia hii ya pande mbili ya bidhaa 
inaamuliwa na tabia ya pande mbili ya kazi 
ya mzalishaji bidhaa. Ilikuwa ni Mars ndiye 
aliyegundua kwa mara ya kwanza tabia ya 
pande mbili ya kazi, na kwa hivyo kufichua 
siri ya unyonyaji wa kibepari. 

Kazi ya kila mzalishaji bidhaa yajitokeza, 
kwa upande mmoja, kama kazi halisi, ya- 
ani kazi ya mtu katika upande maalum au 
shughuli maalum, na kama hivyo ilivyo ina- 
kuwa inaunda thamani maalum ya matumi- 
zi. Mathalan, fundi wa mitambo anatenge- 
neza mitambo, mwokaji mikate anaoka mi- 
kate, na mshoni anashona nguo. Kuna ma- 
elfu ya aina halisi za kazi, lakini zote hizo 
zina kitu kilicho cha namna moja, nacho ni 
kwamba kila moja yao yawakilisha utumi- 
waji wa nguvu ya binadamu, musuli, mkazo 
wa neva, na ubongo wa binadamu, yaani 
utumiaji wa nguvu ya kazi ya binadamu 
kwa jumla, na kama hivyo yawakilisha H. 
ambayo ni ya ughaibu (abstract). Katka kb 
tendo cha ubadilishanaji sokoni, umbo ma- 
hsusi ambalo bidhaa hizi au zile paa ga 
aina chungu nzima za kazi halisi huwa a 
zingatiwi. Bidhaa zinasawazishwa BaSA ya 
kama vitungamo au vigandisho waa Ya 
ughaibu iliyo ya namna moja kwa Ya 

31 


; ishaji bidh lio 
Kama ilivyo katika Aa z ui; 
Bisi basivivyo hivyo pla' katika uza isha” 
wi ; i—kazi ya mzalishaji 
ji bidhaa wa kibepari—kazi y BA 
F i kazi ya kibinafsi moja wa moja, 
WAA | emezwa juu ya 
babu inakuwa imeteg | 
kai a kibinafsi. Wakati huo huo, inaku- 
. ni azi ambayo ni sehemu ya kazi ya ki- 
a li babu inafanywa ka- 
jamii ya kijumla, kwa sababu ywa ka 
tika hali za mgawanyo wa kazi wa kijamii. 
Kuna tofauti kubwa sana ya ndani baina ya 
kazi ya kibinafsi na ya kijamii, na baina ya 
kazi halisi na ya ughaibu, na ni mtokezo wa 
tofauti baina ya thamani ya matumizi na 
thamani: bidhaa inakusudiwa kwa matumi- 
zi, lakini inazalishwa kwa ajili ya kuuzwa. 
Katika maisha ya kila siku tofauti hii ya- 
jitokeza katika hilo jambo kwamba bidhaa 
fulani inayohusika, ikiwa kama thamani ya 
matumizi, haimfikilii mtumiaji, haitumiwi, 
isipokuwa itekelezwe kama thamani, yaani 
luzwe. Katika hali za ubepari tofauti hii 


inajitokeza kwa ukali zaidi hasa katika nya- 
kati za michafuko ya uzalishaji bidhaa wa 
kupindukia. 


UKUBWA WA THAMANI YA BIDHAA 
Ilivyokuwa thamani 


zalishaji huenda wakachukua kiasi tofauti 
cha wakati katika kutengeneza Siyo bidhaa 
tofauti tu, bali pia bidhaa za aina ile ile 
moja, na hayo yanategemea vyombo vyao, 
ujuzi wao wa kazi, ustadi wao na mambo 
mengi mengine. 

Wakati autumiao mfanyakazi mmoja ka- 
tika uzalishaji wa bidhaa ni wakati wake 
wa kazi wa kibinafsi, lakini ukubwa wa 
thamani ya bidhaa hauamuliwi na utumiaji 
wa kazi wa mtu mmoja mmoja, ambao hu- 
enda ukatofautiana sana. Thamani yawaki- 
lisha kazi ya kijamii kwa umbo maalum, na 
hiyo ndiyo maana kwa nini ukubwa wa tha- 
mani ya bidhaa ukawa unaamuliwa na kazi 
ihitajikayo kijamii, au wakati wa kazi uhi- 
tajikao kijamii, ambao ni mtokezo wa waka- 
ti wa kazi uhitajikao kwa utengenezaji wa 
bidhaa chini ya hali za wastani, yaani za 
kawaida za uzalishaji mali na ujuzi na mka- 
zo wa kazi ambao ni wa wastani kwa kipindi 
fulani maalum. Wakati wa kazi uhitajikao 
kijamii si ukubwa usiobadilika daima: kwa 
maendeleo ya ufundi na uongezekaji wa t- 
ja wa kazi, unakuwa unabadilika, ukifuata 
kwa jumla mwelekeo wa kushuka chini. Ni 
mwendo utegemeao hali halisi ambao . 
tukia pasina kujali nia wala fahamu ya mza- | 


lishaji mali. - j- 
dhaa unapimwa kwa wingi wa E 
mii iliyotumiwa katika kuizalisha, huku tha 


33 


AA ikiwa ni mtokezo wa uhusi.- 
WA PA baina ya watu kwa kupitia 
Aa bidhaa. Ubadilishanaji wa bidhaa 
moja kwa nyingine sokoni unatukia kwa 
mujibu wa ukubwa wa thamani yao ya kija- 
mii, kwa kufuata mwongozo huo: thamani 
sawa kwa thamani sawa. Hicho ndicho kiini 
cha kawaida ya thamani, ambayo ndiyo 
mojawapo ya kawaida kuu za uzalishaji bi- 
dhaa. ky ; 
Thamani ya bidhaa, kama tulivyokwisha 
sema kabla, inahalifu uonaji wa hisia za 
binadamu, na kutambulikana pale tu wakati 
bidhaa zinaposawazishwa baina yao sokoni, 
wakati zinaposawazishwa baina yao kwa pe- 
Sa, ambayo nafsi yake ni bidhaa mahsusi. 


KIINI CHA PESA NA SHUGHULI ZAKE 


Wakisahau WA UKUU wake Usio na mpaka 

Toho ya 4 AAA Masumbuko Matupu ya 
amu, “Mawasik: ya 

wajibiko ya kija- 


mii”, yaani shughuli za pesa 

ziwazi zaidi jinsi pesa ni 
mio cha thamani ya bidhaa zote ii in Ipi- 
Mtokezo wa thamani ya bidhaa kia a 
bei yake. Ni kwa kupitia katika bei zao 
ndiyo twauona ulimwengu wa bidhaa pale 
tunavyokuwa tunazisawazisha bidhaa na 
pesa. 

Pesa ndicho chombo chenye kutumika 
kuzungushia bidhaa, na kama hivyo zili- 
vyo pesa zinapita kutoka katika kitendo 
kimoja cha ubadilishanaji kwendea kati- 
ka kingine, yaani zinatekeleza shughuli ya 
kupita, jambo ambalo limefanya iwezekane 
kuibadilisha sarafu ya dhahabu halisi kwa 
pesa za karatasi (zenye thamani rasmi, ya- 
ani ile iliyowekwa na serikali) katika mzun- 
gusho wa ndani wa pesa. UA 

Pesa, ikiwa ni mwakilishi wa utajiri wa 
kijumla katika jamii ya kibepari, yatenda 
kama ni nyenzo za kuunda hazina, kwani 
inalimbikizika na kuhifadhika kwa muda 
mrefu. 

Pesa yachipuka kutokana na 
bidhaa na ubadilishanaji, pesa ye f 
ma kilinganisho cha kijumla kitambul 
cho na bidhaa zote ambacho katika uba 

JA ; kinika kupata bidhaa 
shanaji nacho imayum Jo wa histo- 
yo yote nyingine. Katika mwendo WA 
ria, dhahabu na fedha zilikuja waa ji 
kwa wenyewe kutenda kazi ya bidhaa ya Pi. 


UA amani nyingi 
sa, kwani madini hizi zina thamani ny ; 
35 


katika ukubwa na wingi mdogo, zina- 
masika kwa urahisi na zaweza kuhifadhika 
barabara. Kwa ufupi, sifa zao za kimaumbi- 
le zinazifanya zifalie zaidi kutekeleza shu- 
ghuli hiyo ya kuwa kilinganisho cha kijum- 
la. Uchomozaji na ukuaji wa pesa ulipele- 
kea kuwako nguvu kuu ambayo kuwa nayo 
kulimaanisha utajiri na utawala. Pesa ni ki- 
tu cha uchawi, ambacho chini ya ubepari 
chaweza kujigeuza katika kitu cho chote 
cha kuvutia na cha kutamanisha sana. 
Pesa yatumika kama njia ya kufanyia ma- 
lipo wakati bidhaa inaponunuliwa kwa ma- 
patano ya kuilipia kidogo kidogo. Katika 
kutekeleza shughuli hiyo, pesa inakuwa ina- 
tumika katika mambo ya mikopo, pia katika 
malipo ya kodi na katika kadhia nyingine- 
zo kadha wa kadha. Hundi na hawala kikaza 
zinatumika sana kama njia ya kufanvia ma- 
lipo katika nchi za kibepari. 
huwa WA mh ya kapa pesa 
Ununuzi AA aa imataifa ya 
vua Sayari ua adhi ya wakati huji- 
221 yake ya kitaifa” na kujitokeza 
wa - 





UGEUZWAJI WA PESA KUWA RASILMALI 


Pesa ni zao la mwisho katika 
ya uzalishaji bidhaa ulio rahisi, huku iki 
wa ndiyo umbo la kwanza ambalo kwalo ra- 
silmali yajitokeza. Lakini, hata hivyo, pesa 
kwa nafsi yake si rasilmali, na inakuwa hi- 
vyo katika hali maalum tu za kihistoria, ka- 
ma ilivyokwisha elezewa hapo kabla. 
Uzungushaji wa bidhaa chini ya utaratibu 
wa uzalishaji bidhaa ulio rahisi unawakili- 
shwa katika fomyula hii ifuatayo: Bidhaa— 
Pesa—Bidhaa (B—P—B). Pesa (P) zinahita- 
jiwa katika kitendo hicho cha uzungushaji 
kama chombo ambacho kwa msaada wake 
kunatukia ubadilishanaji wa bidhaa. Hapa, 
madhumuni ya ubadilishanaji bidhaa ni wa- 
zi kabisa. Kwa mfano, mkulima anauza na- 
faka yake ili kununua kitambaa kwa pesa 
alizozipata. Pesa hapa zinatumiwa kwa ku- 
nunulia bidhaa nyingine na kwa hivyo zina- 
kuwa siyo rasilmali. Ba 
Mwendo wa pesa kama rasilmali unawa— 
kilishwa katika fomyula nyingine: Pesa— 
Bidhaa—Pesa (P—B—P), ambapo pesa 7 
nakuwa hazitumiwi na bepari, bali ku. 
dhiwa tu. Anaziachilia pesa zimtoke mko' 
noni kwa madhumuni hayo tu ya kuja 
pata tena baadaye. ; 
Shabaha ya hatimaye ya mwendo wa Per 
waya yake iitwayo Bingwa, 18 Ua zi 





ua - ; mmoja aitwa- 

ser anasimulia JUU aa AE kiwa aa 

.e Summerfield ambay Ha kwa siku 

fuliwa dhahabu na fedha kwa SIKI 

sheka ga .2 vili yake alidai afuliwe tena 

moja: siku ya pili ya a kwa wingi zaidi, 
dhahabu na fedha, na tena KW: 3 

kwani uroho wake haukuwa na Ha ji ji 

Mzunguko wa pesa kwa mujibu wa ; 
mvula hiyo P—B—P ungekuwa hauna ma 
ana yo yote wala shabaha yo yote endapo 
yule mwenye pesa akija kupata mwishowe 
kiasi kile kile cha pesa kama alichokitoa 
hapo mwanzoni. Kitendo hicho kitakuwa 
na maana pale tu kama akipata kiasi kikub- 
wa zaidi cha pesa kuliko kile alichokikari- 
dhi. Hakika, fomyula yenyewe hasa ya 
mzunguko huo wa pesa kama rasilmali ni 
“Pesa—Bidhaa—Pesa pamoja na nyongeza 
fulani ya pesa”, (P—B—P ); nyongeza hii 
ya pesa ilikuja kuitwa na Marz kama tha- 
mani ya ziada. 

Katika mwendo wake huo pesa ikiwa ka- 
ma rasilmali huelekea kujiongez 
huo uwezo wa kihadithini wa 
yai ya dhahabu” na kuleta th 
da. Rasilmali ni thamani y 
yenyewe, au thamani amb 


a, hupata 
"kk 

utaga ma- 
amani ya zia-; 
enye kujiongeza 


| ayo ya - 
AA yo yatoa thama 
Aa ; 
gari ji Pesa zinavyoongezeka? Nini 
; yA Cha thamani ya ziada? 
aa 


wenyewe wa mzunguko. Lakini, kwa muji- 
bu wa wa ya thamani, katika Wa. 
wa uzungushaji ; . S 
wa vitu wa wa wa ubadilishanaji 

SA yA ubadilishanaji 
wa thamani zilizo sawa. Kama kawaida ba- 
adhi ya mabepari hufaulu kuwaghilibu 
wengine, lakini kile ambacho baadhi yao 
hukipata kama wauzaji, wengine hukipote- 
za kama wanunuzi. Lakini, ukweli wenyewe 
ni kwamba mwongezeko wa rasilmali hu- 
tukia kwa tabaka zima la mabepari. 

Ikiwa bidhaa zote zinauzwa na kununuli- 
wa kwa thamani yao, basi thamani ya ziada 
yatokea wapi? Siri ya thamani ya ziada 
ilifichuliwa na Marz katika maandishi yake 
Rasiulmali. 

Jambo lenyewe ni kwamba bepari anapa- 
ta sokoni bidhaa ambayo thamani yake ya 
matumizi inakuwa na sifa ya aina ya kipe- 
kee, nayo ni uwezo wa kuzalisha thamani 
ambayo ni kubwa zaidi kuliko ile yake ye- 
nyewe. Nguvu ya kazi ndiyo bidhaa hiyo 
yenyewe mahsusi. 


NGUVU YA KAZI KAMA BIDHAA 


jumla yote ya uwezo wa 
kiwiliwili na wa kirohoni anaokuwa kia 
mtu na ambao anautumia katika kawi 
mali za vifaa. Nguvu ya kazi ni wa Ya 
lazima ya uzalishaji mali katika a 
yote ile, lakini inakuwa bidhaa 


39 


Nguvu ya kazi ni 





1 cha mwanzo kinachohi- 


ri tu, na kiti ra chi 
wajia kwa havo ni uhuru wa kibinafsi wa 


yule mwenye nguvu ya kazi. Lakini hayo tu 
pekee hayatoshi. Ikiwa mfanyakazi ana 
uhuru wa kibinafsi, lakini anakuwa pia aya 
fursa ya kuupatia riziki ukoo wake kwa njia 
nyingine, basi yeye hatokwenda kumtolea 
jasho bepari. Mars anatoa mkasa huu ufua- 
tao kama mfano wa hayo katika maandishi 
yake Rasilmali. Tajiri mmojawapo wa Vi- 
wanda wa Kiingereza Peel aliamua kwenda 
kuanzisha mradi wake huko Australia. Yeye 
alipakia mashine na malighafi zake meli- 
ni, na kuwachukua wanaume na wanawake 
elfu kadhaa, pamoja na watoto wao, akiwa 
na tamaa kwamba watamfanyia kazi, na ku- 
funga safari kwa matumaini ya kwenda ku- 
chuma mali. Lakini huko Australia, Peel 
alijishtukia amekimbiwa hata na watumishi 
wake. Kwani wafanyakazi walihiari kufuga 
ng ombe na kulima kuliko kumfanyia kazi 
wa kwa sababu wakati ule kulikuwa na 
ardhi isiyomilikiwa na ye yote nyingi sana 


ya kuwatosha wote. Kwa hivyo basi, mipan- 


IN a kuji v 
mali ilikwenda arijojo. ijichumia 


azi aliye hu- 
| , atanyaye kazi 
aa Ka War Nyenzo za Gaa Uhai 
3 Vyo njia ya kujipatia rizi- 

Sawa i 
na bidhaa yo yote ile, bidhaa 


40 ya 


nguvu ya kazi ina thamani ya kawaida na 
thamani ya matumizi. Thamani v: 

ya kazi kama bidhaa inaamuli aha MTA 
ya kazi kama nidhaa inaamuliwa navwingi 
wa wakati wa kazi uhitajikao kwa “uzali- 
shaji” wake. Nguvu ya kazi ni bidhaa ma- 
hsusi, na yule mwenye kuwa nayo ni bina- 
damu, ambaye inambidi kula, kunywa, kuji- 
stri kwa nguo, na kupumzika ili kuishi na 
kufanya kazi. Ili “kuizalisha” bidhaa hii, 
inabidi mfanyakazi apatiwe vyote vile vina- 
vyohitajika kwa maisha, na ili kuweza ku- 
vipata inambidi awe na kiasi fulani cha pe- 
sa. Basi, kwa nguvu ya kazi anayomwuzia 
bepari, inambidi mfanyakazi apate kiasi fu- 
lani cha pesa ambacho kitamtosha kwa ku- 
nunua vitu anavyovihitajia kwa uhai wa- 
ke, 

Zaidi ya hayo, thamani ya nguvu ya kazi 
kama bidhaa lazima iwe na thamani ya bi- 
dhaa za matumizi zinazohitajiwa na ukoo 
wa mfanyakazi, kwa sababu uzalishaji mali 
wa kibepari ni mwendo ambao unahitaji 
mmiminiko wa daima wa nguvu mpya ya 
kazi. Watoto wa koo za tabaka la watanya- 
kazi wanahesabiwa na mabepari kama nya- 
ra za kuja kunyonywa katika siku zijazo za 
karibuni. Mabepari wanawaona watoto wa 
wafanyakazi kama vile tai anavyoiona SIR 
yake. Hekaya mojawapo ya kale maa 
juu ya tai kumsifu kwale kwa kumtun z 
makinda mengi, na kisha kuyabakua kan 
na kuyapeleka kiotani mwake mwenye 


41 


bepari kai mpaka MA 
mfanyakazi akue, na kisha 
Sikio papo hapo kumtoa “kitani” 
mwa wazee wake, akimtarajia aendeshe 
mashine na kuzidisha utajiri wake. 
Mfanyakazi anapaswa kuwa na uzoefu na 
maarifa ya kazi katika tawi hili au lile la 
uzalishaji mali. Gharama ya kumwelimisha 
kwa hayo pia yaingia katika thamani ya 
nguvu ya kazi. Kila ujuzi wa mfanyakazi 
ukiwa wa juu zaidi, ndivyo thamani ya ngu- 
vu yake ya kazi inavyokuwa kubwa zaidi. 
Lakini licha ya hayo, mfanyakazi anahita- 
ji kutosheleza haja zake za mambo ya ki- 
rohoni: kutazama sinema, kusoma magaze- 
ti, majarida, n.k. Gharama 'za kutosheleza 
mahitaji hayo pia zaingia katika thamani 
ya nguvu ya kazi. 
; Thamani ya nguvu ya kazi inayotokezwa 
wa pesa ndiyo bei ya nguvu ya kazi, amba- 
yo chini ya ubepari inatokezwa kwa aina ya 
Ji Aghalabu, mabepari hununua ngu; 
mw wa bei iliyo chini ya thama- 
ni yake, kwa hivyo wakion ; 
yao. geza mafaida 


Ikiwa kama bi za 
wa pia na NA Sn vunya kazi inaku- 


Vivyo hivyo pia, 


0 


aa 





WA mamia Han na r 
kununua nguvu ya kazi. 3! 
yenye kumithilisha tabia 
kiini chake cha ndani cha unyoni 


Sura ya Pili 


KUPE ANYONYAYE DAMU 
YA WAFANYAKAZI 


Mabepari wanatajirika kwa ku- 
wanyonya watu wafanyao kazi, 
yaani, kwa kuzalisha na kuji- 
twalia thamani ya ziada. Marz 
aliilinganisha rasilmali na kupe 
ambaye hawezi kuishi isipokuwa 
tu kwa kunyonya damu na jasho 
la watumwa wake wa kuajiriwa. 
Kwa kutunga nadharia ya tha- 
mani ya ziada, Marz alifichua 
tabia ya unyonyaji wa kibepari. 
Lenin anasema kwamba nadha- 
na hiyo ya Mars kuhusu thama- 
SU afaa nguzo kuu ya 
; uhusu uchumi. 


NAWAIDA YA KIUCHUMI 
5 GI YA UBEPARI 
Uzalishaji 


1 mali wa kibepari 

E j ari 
Mekusudiwa utekeleza . 
> Nayo ni kuwatajiri- 


sha mabwanyenye dana na pasina kikomo. 
Katika maandishi yake Rasilmali, Mars pa 
fichua wazi njia ambayo shabaha hiyo inate- 
kelezwa, akiondosha kifuniko chenye kuufi- 
cha utaratibu ambao kwa msaada wake 
thamani ya ziada inazalishwa na kutwa- 
liwa. 

Bepari anatumia pesa zake ili kujenga 
jengo la kiwanda, kuliandaa kwa mitambo 
na mashine, kuleta malighafi na vifaa vya 
moto, kadhalika kuingiza moto wa umeme, 
na wakati huo huo kununua sokoni bidhaa 
ya nguvu ya kazi, ambayo ndiyo yenye uwe- 
zo wa kuzalisha thamani. ; 

Papo tu bepari akishanunua nguvu ya ka- 
zi, yaani wafanyakazi, anaiunganisha na 
nyenzo za uzalishaji mali, anawatuma kuen- 
desha mashine, na kwa hivyo kuuingiza 
matendoni mwendo huo mzima wa uzali- 
shaji mali. Nao unaelezewa vizuri sana na 
Marz: “Yule, ambaye hapo awali alikuwa ni 
mwenye pesa, sasa anapiga hatua mbele 
kama bepari, ilhali yule mwenye nguvu 
ya kazi anafuata nyuma kama mfanyakazi 
wake. Huyo wa kwanza akipiga madaha ya 
kujinata, anachekelea kwa kinaya na ku- 
shikwa na hamu kuanza kuendesha shu- 
ghuli yake, ilhali mwingine akipigwa na ki- 
herehere, anajikunyata kama mtu anayeleta 
ngozi yake mwenyewe sokoni na ambaye 
hatarajii cho chote kingine isipokuwa ku- 
Charazwa tu.” 


45 


; di wa kibe- 
Mwendo wa kazi kwenyeniwa er; 
> mbili mahsusi: mfanyakazi 
ari una tabla M ; WI h 
- lake chini ya udhibiti wa be- 
anatoa jasho lake ; 

: ; ' katika mwendo 
pari, na bidhaa itolewayo ! , ( 
? . .. v A a 
wa uzalishaji mali mnakuwa za ya ka 
ambaye pia ndiye anayeamua ipi cha ku- 
zalishwa, kwa kiasi gani na kwa njia gani. 
Ni pande hizi mahsusi za mwendo wa kazi 
chini ya ubepari ndizo zinazoigeuza kazi 
ya mfanyakazi wa kuajiriwa kuwa kazi ya 
kitumwa ya kushurutishwa. 
Uzalishaji mali wa kibepari wenyewe Vi- 
vyo hivyo ni wa pande mbili: kwa upande 
mmoja, ni mwendo ambao ndani yake ku- 
naundwa thamani za matumizi, na kwa 
upande mwingine, mwendo ambao ndani 
yake kunaongezwa thamani ya kawaida, na 
hayo hatimaye yanaamuliwa na tabia ya 
pande mbili ya kazi ya mfanyakazi. Kazi 
halisi ya mfanyakazi inaunda thamani mpya 
za matumizi ambazo kwazo thamani ya nye- 


nzo za uzalishaji mali i ishi 
| nahamishiwa. Waka- 
U huo huo, kazi - 


nda thamani waa ya ughaibu huwa inau- 


Pya ambayo yaambata tha- 


mani iliyo sawa na ile 


zi; ri anajifutiki ? 
yA KA Mari WA WA Aa 
pa ; Sita imayok 

U ya kazi YA ONi ya Kwa 
Ni zawadi ya Maum- 
; azi haimgharimu cho 





chote, lakini ambayo ni ya manufaa sana 
kwa bepari. 

Basi, thamani ya ziada ni thamani inayo- 
zalishwa kwa jasho la wafanyakazi wa kua- 
jiriwa na ambayo inatwaliwa na bepari pa- 
sina kuilipia. Hata kama mabepari wananu- 
nua nyenzo za uzalishaji mali na nguvu 
ya kazi kwa thamani yao na kuyauza ma- 
zao yaliyozalishwa nayo kwa thamani yao 
vile vile, wao juu ya hivyo huwa wanaka- 
mua thamani ya ziada kutokana na jasho la 
wafanyakazi wa kuajiriwa. 

Inakuwaje? 

Kazi yote ya wafanyakazi katika uzali- 
shaji mali wa kibepari inagawanyika kati- 
ka sehemu mbili. Mnamo muda wa sehemu 
moja ya siku ya kazi, mfanyakazi huwa ana- 
unda thamani iliyo sawa na thamani ya 
nguvu ya kazi. Sehemu hii ya siku ya kazi 
inahitajika kwa ajili ya kuzalisha upya ngu- 
vu ya kazi, na kwa hivyo kudhaminia uhai 
wa mfanyakazi na ukoo wake. Hiyo ndiyo 
maana kwa nini wakati huo ukawa unaitwa 
kama ni wakati wa kazi unaohitajika. Kazi 
inayotumiwa mnamo wakati huo wa kazi 
unaohitajika inaitwa kama kazi inayohita- 
Jika. Lakini, bepati anamshurutisha mfa- 
nyakazi kuendelea kufanya kazi kupindukia 
wakati ule unaohitajika kwa lazima: hiyo 
ndiyo maana kwa nini akamwajiri. Mfanya- 
kazi huwa halipwi cho chote kwa kutoa ja- 
sho lake kupindukia wakati unaohitajika 


47 


kwa lazima ambao mnamo —. EE. yeye 
huzalisha thamani inayopindu ia ile ya 

yu yake ya kazi, yaani, yeye huzalisha 
zi ya ziada, ambayo ndicho chan- 
zo cha faida na utajiri wa tabaka la ma- 
bepari. Sehemu hii ya pili ya siku ya kazi 
inajulikana kama wakati wa kazi wa ziada, 
na kazi itumiwayo mnamo muda huo inai- 
twa kama kazi ya ziada. Wakati mabepari 
wanapojitwalia thamani ya ziada, wao huwa 
kwa hakika hasa wanajitwalia bure kazi ya 
ziada ya wafanyakazi wa kuajiriwa, yaani, 
yamaanisha kwamba mabepari wanawanyo- 
nya wafanyakazi. 

Uzalishaji mali wa kibepari unatenda ka- 
zi kwa njia ya uzalishaji na utwaaji wa 
kiasi kikubwa sana kama iyumkinikavyo cha 
thamani ya ziada, na hiyo ndiyo kawaida 
yake kuu na kamilifu ya kiuchumi, ambayo 
kea inaamua tu shabaha kuu ya uzali- 
za ba vaa po pe ida—bali wakati 
UA za. # a mbinu kuu inayotumi- 
Wi wa kaja maa waji wa 
“Sababu yenye ku aa handika 
me. peleka mbele uzalishaji 

Wa kibepari na shabah ; 
Muzi ni uon z a yake ya ua- 

; ngezekaji mkubwa zaidi 
wnali, yaani, walishaji mwingi mi LA 
iyumkinikavyo wa Kai SU Bi zaidi kama 
hivyo unyonywaji Wa awa, na kwa 
; A. i kama iyu- 
a wa bepari”. a nguvu ya kazi kwa Kai 






Kawaida ya kiuchumi ya kimsinoi ; 
ya kibepari ya uzalishaji maki mibali A 
ya unyonyaji wa kibepari na kutoa maelezo 
ya kupenya ndani na ya kisayansi ya miene- 
ndo na mitokezo itukiayo katika jamii ya 
kibepari. Kawaida ya thamani ya ziada ya. 
tokeza mahusiano ya unyonywaji wa wafa- 
nyakazi wa kuajiriwa kwa upande wa mabe- 
pari, mahusiano baina ya kazi na rasilmali 
baina ya wafanyakazi na mabwanyenye, am- 
bayo ndiyo mahusiano makuu ya kitabaka 
chini ya ubepari. Tofauti zote za uhasama 
za ubepari hatimaye hukuzwa na kuzidish- 
wa ukali wao kwa athari ya utumikaji wa 
kawaida hiyo. 


RASILMALI NA SEHEMU 
ZAKE ZISIZOTENGANISHIKA 


Thamani ya ziada ndiyo shabaha kuu na 
ya kimsingi ya utumikaji wa rasilmali. 

Rasilmali ni nini? maj 

Kwa maelezo ya kijumla kabisa, rasilmali 
ni thamani (kwa aina ya pesa na nyenzo 72 
uzalishaji mali) ambayo yampana 7. 
ya ziada yule mwenye nayo, yaani, yajion- 
geza yenyewe, kama matokeo ya mjia 
wa wafanyakazi wa kuajia wa muhimu 
kuzingatia kwamba maana hiyo zana” 
kwa wana inaambata uhusiano wa kijamii 
wa uzalishaji mali baina ya Ma 
makuu ya jamii ya kibwanyenyi 


; 


j. 


ri, ambao ndio wanaomiliki Samiiai waa 
jishaji mali, na wafanyakazi ia AITIWA 
ambao hawana cho chote isipo Saa Wa 
yao ya kazi tu na ambao wanajipatia unai 
wao kwa kuiuza. 

Rasilmali imezukaje? ai 

Hadithi mojawapo ya kitoto iliyokusudi- 
wa kuwahadaa mazuzu ambayo ingali bado 
inasimuliwa katika nchi za Magharibi inae- 
lezea juu ya rasilmali kuzuka kwa mara ya 
mwanzo kutokana na bidii ya wale waliyo 
nayo: wale waliokuwa wawekevu walitajiri- 
ka, ilhali wavivu na wabadhirifu walilazi- 
mika kuja kuwa wafanyakazi wa kuajiri- 
wa. 

Kulipazwa sifa nyingi sana huko Mareka- 
ni kuhusu kitabu kilichoandikwa na mtaala- 


Papo hapo anajijibu: 
kwa sababu wao hawachapi LA Daa 


ya, yeye waka- 


ui eza mbele kuwatetea 


mabepari. Kwa maoni yake, upunguzaji w 

wote ule wa mapato ya matajiri, na Ji - 
WA IA “ : ? > HA Nivyo 

pia vitegauc humi vyao katika uzalishaji 

li, ili kuwapa zaidi wale walio Wa 

ungekuwa hauna budi kupelek Wa. 

ushukaji chini wa tija, uon A an wi 

; | : Ja, gezekaji wa uko- 
sefu wa kazi na kusababisha hata umasikini 
mkubwa zaidi. Hayo ndiyo mawazo ambayo 
hivi sasa yanakuwa ni nguzo kuu ya Biblia 
ya kiuchumi yenye kuziongoza serikali za 
Marekani, Uingereza na nchi nyinginezo za 
kibepari. 

Lakini, bila ya shaka, utajiri si matokeo 
ya bidii kubwa mno kwa upande wa mabe- 
pari. Hakika, hata kama tukichukulia 
kwamba baadhi ya rasilmali zilipatikana 
kwa kazi ya bidii, juu ya hivyo jambo hilo 
halibadili sura yenyewe yote ya kijumla, 
kwa sababu mabepari hawa punde si punde 
wangeitumia rasilmali yao yote ya mwan, 
zoni lau kama si kwa unyonyaji wa wafa- 
nyakazi wa kuajiriwa, ambao ndio wanao- 
unda thamani ya ziada. 

Ni jambo linalojulikana na wote kwaa 
mabwanyenye wamekuwa wakiongeza rasii- 
mali zao kila mwaka upitao. MwumiEanei? 
wakuu kama Du Pont, Rockefeller, Soma 
Mellon na wengineo wana mali WA 
ajabu. Tajiri mkuu wa New York Mibinadi 
Ludwig, kwa mfano, ana mali ya Kimare- 
ihesabikayo dola bilioni mbili za 


kani. 
51 


zisizotenganishika. Mgawanyiko 
uri aa kuweza kufichua wazi zaidi 
kiini cha suala hilo la utaratibu wa unyo- 


wa kibepari. 
ai. ma anasema kwamba rasilmali inaga- 
wanyika katika sehemu mbili: rasilimali isi- 

iki 0 inakuwamo ndani ya 
nyenzo za ishaji mali, na rasilmali ima- 
yobadilika, ambayo inatumiwa katika kunu- 
nyua nguvu ya kazi. Thamani ya ziada inaza- 
lishwa na rasilmali inayobadilika tu, yaani, 
kwa kuwanyonya wafanyakazi wa kuajiriwa. 
Kilz mfanyakazi akimzalishia bepari an 
mi nyingi zaidi ya ziada, ndivyo ukuaji wa 
rasilmali yote unavyokuwa wa chapucha- 
Aaaa na bepari anavyokuwa tajiri za- 





katika viwanda vya Marekani j 
kidogo asilimia 100, na mnamo 

ya miaka ya 1980, kima cha am 
ziada kwenye miradi mikuu ya viwa 
tika matawi mengi ya shughuli za viwanda 
kilikuwa ni asilimia 300 na zaidi. Katika 
New York, kwa mfano, kwa kila dola moja 
ya ujira, wafanyakazi wa viwandani wali- 
zalisha kwa jasho lao thamani ipatayo do- 
la 4.25. 

Kila kima cha thamani ya ziada (au kit 
wango cha unyonywaji wa w. i, am- 
bacho ni kitu kile kile kimoja) kikiwa kiku- 
bwa zaidi, na idadi ya wafanyakazi wenye 
kuajiriwa kwenye mradi wa kibepari ikiwa 
kubwa zaidi, ndivyo wingi wa thamani ya 
ziada inayotwaliwa na bepari unavyokuwa 
mkubwa zaidi na pia mapato yake yanavyo- 
kuwa ya juu zaidi. 5 

Vipi mabepari wanavyoweza kupandisha 
juu wish wa thapmwi ya ziada na kima 
chake? 


NJIA MBILI ZA KUZIDISHA W. 
UNYONYAJI aa 
WA WATU WAFANYAO KAZI WATA. ka 





wakati wa kazi unaohitajika 
dala ulenwe ngezwa wakati wa kazi wa 
kwa lazima ui yA onywaji wa mfanya- 
ziada, na Wa a ana anaongeza si- 
kazi. Mathalan, ikiw DA madibA ana 
kunya kazi Aa . lazima na saa 4 za 
kazi unaohitajika kwa azim pera 
wakati wa kazi wa ziada) mpakasaa, 1Uya- 
si wakati wa kazi wa ziada unakuwa ma 
gezwa kutoka saa 4 mpaka 6, huku ima 
cha thamani ya ziada kikipanda juu kwa 
asilimia 50, na wingi wake ukiongezeka 
kwa kiasi hicho hicho pia. 

Thamani ya ziada ipatikanayo kwa urefu- 
shaji wa siku ya kazi kupindukia wakati 
wa kazi unaohitajika kwa lazima inaitwa 
kama thamani ya ziada kamilifu. Ilivyo- 
kuwa uroho wa mabepari wa kupapia tha- 
mani ya ziada hauna mpaka, wao wameku- 
wa siku zote, kama historia inavyoonye- 
sha, wakiirefusha siku ya kazi kwa ukomo 
wake, na laiti kama wangeweza, basi wanyo- . 
nyaji wangewashurutisha wafanyakazi ku- 
toa jasho lao kutwa kucha. Lakini ilivyo- 


kuwa hayo hayayumkiniki, kwani inambidi 
binadamu a 


la, kulala na ku i Li 7 
| pumzika, basi siku ya k 

Wa | siku ya kazi 
aja ya mipaka yake ya kiwiliwili. Isi- 


ya muda mr 


la wafanyakazi yalipelekea katika kuiwe- 
kea mpaka siku ya kazi kwa sheria zilizotu 
ngwa na kupitishwa katika nchi nyingi ja 
kibepari. Muda wa kazi katika nchi kua AA 
kibepari hivi sasa unahesabika kuwa saa 40- 
46 kwa wiki. 

Lakini hata katika hali za sasa mabepari 
wanapata njia za kuurefusha muda wa kazi 
kwa wiki. Mathalan, katika Uingereza na 
Ufaransa, kutoka asilimia 25 mpaka 30 ya 
wafanyakazi wana muda mrefu zaidi kuliko 
saa 45 kwa wiki. Nchini Marekani, wanau- 
me na wanawake zaidi ya milioni 20 kwa 
hakika hasa wanafanya kazi kwa muda mre- 
fu zaidi kuliko wakati uliowekwa kisheria 
na milioni 6 yao inawabidi waendelee kufa- 
nya kazi mpaka saa 60 na zaidi kwa wiki, 
huku ikitokezea kwamba si kila mtu anali- 
pwa ovataimu. Wafanyakazi wa kigeni wa- 
najikuta katika hali iliyo hata ahasi zai- 
di. Nchini Italia, kwa mfano, takriban asi- 
limia 80. ya wafanyakazi wa kigeni wanacha- 
pa kazi kwa saa 10 na zaidi kutwa, na kwa 
mshahara wa chini zaidi kuliko ule wa wa- 
fanyakazi wa Kitaliana. IAE 

Mabepari wanaongeza uzalishaji wa Lai 
mani ya ziada kamilifu katika siku ya g: 
zi ya muda ule ule kwa kuzidisha ukamuaj 
wa kazi. Wa 

Inawezekanaje kufanya nivyo: wa. 

Kuzidisha Simai ya kazi kwama 
sha kwamba mnamo muda ule ule wa wa 


55 


Wa. 4: mfanyakazi atumie 
mp ma ua kaa na kwa 
mpaya TAA thamani kubwa zaidi na, kwa 
aa kiasi kikubwa zaidi cha thamani ya 
ziada. Mabepari wanatumia kwa aa WA 
di maendeleo ya sayansi na ufundi ili ku- 
washurutisha wafanyakazi watoe jasho lao 
kwa ukomo wa bidii na mkazo wa nguvu 
zao. Mathalan, vyombo vya udhibiti wa te- 
levisheni vimeingizwa katika makarakhana 
ya mashirika ya General Motors, General 
Electric na mengineyo mengi huko Mareka- 
ni ili kuyakazia macho matendo ya idadi 
kubwa ya wafanyakazi, huku matokeo ya 
kazi yao yakiwasilishwa kwa wakuu kwa 
msaada wa ishara za nuru na sauti kila 
nukta 36. Shirika la Chrysler, la utenge- 
nezaji magari, linatumia kompyuta kwenye 
 makarakhana yake huko Detroit kuzidisha 

ukamuaji wa jasho la kila mfanyakazi: ka- 
U ya mamia ya njia za kuwaweka wafanya- 
maza kwenye mikururo ya mitungamano, 
pyuta inachagua papo hapo kumi kati 
yA Z Awa bora zaidi za kuwafanya wa- 
kisha 1 watoe jasho lao kwa ukomo wake, 


mh i 
andisi a kutumia mojawa- 





thamani ya ziada ni kupun ; 
kazi unaohitajika kwa aa ge. 
da wa siku yakazi ukiikikiu 
na kubadilika, jambo ambalo lina Ba 
kuurefusha wakati wa kazi wa waa kwa 
kuwiana nao. 

Hebu na tuchukue kwamba wakati wa ka- 
zi unaohitajika kwa lazima unapunguzwa 
kutoka saa 4 mpaka 3 katika muda wa 
kazi wa saa 8 kutwa. Basi, wakati wa kazi 
wa ziada unaongezwa kufikilia saa 5, huku 
kima cha thamani ya ziada kikipanda juu 
kutoka asilimia 100 


sa4 y 31007 
saa 4 


kufikilia asilimia 167 
sa5 vy 1007 
saa 3 


Thamani ya ziada ipatikanayo kwa njia hiyo 
inaitwa kama thamani ya ziada ya uunano. 

Vipi mabepari wanavyoweza kupunguza 
wakati wa kazi unaohitajika? 

Kama ilivyokwisha elezewa hapo kabla, 
wakati wa kazi unaohitajika kwa WI 
unaamuliwa kwa thamani ya nguvu ya”. 
hiyo ya pili ikitegemea JUU WA 
ya njia za kujipatia uhai 

ula, nguo, viatu, ) S ; 
ashaik kai wa thamani ya njia IA 
patia uhai wakusudia kwamba 


Baz 


hana budi kutumia wakati mchache zaidi 
kwa kujifanyia kazi binafsi na EE Zar 
idi kwa ajili ya bepari. Hayo yanapati ana 
kwa kuzidisha tija ya kazi kwanza kabisa 
katika matawi yale ya shughuli za viwanda 
yazalishayo bidhaa za matumizi kwa umma 
mkubwa wa wananchi. j 

Utumiaji kwa wingi sana wa kazi ya wa- 
nawake na watoto ni jambo mojawapo pia 
lenye kupelekea katika upunguzaji wa tha- 
mani ya nguvu ya kazi, kwa sababu sasa 
wao wanajikimu wenyewe, lakini wanalipwa 
mishahara iliyo ya chini sana kuliko ile 
ya wafanyakazi wa kiume walio watu wa- 
zima. 

Unyonyaji, wa kazi ya wanawake na wa- 
toto ni mtindo ulioenea sana katika nchi 
za kibepari hata hivi leo: malaki ya wa- 





ma jambo lenye kusaidia kuzidisha thama 
ni ya ziada ya uwiano. . 

Thamam ya ziada ya kupindukia (au ya 
nyongeza) ni aina mojawapo ya thamani ya 
ziada ya uwiano ikamuliwayo na mabepari 
ambao wanaiteremsha thamani moja moja 
ya mazao yao chini ya kiwango cha thama- 
ni yao ya kijamii kwa kuingiza ufundi na 
mashine mpya au kukamilisha zaidi maten- 
genezo ya kazi. Ilivyokuwa bei za sokoni 
zinaratibishwa na thamani ya kijamii ya 
bidhaa hii au ile, basi mabepari hupata siyo 
thamani ya ziada ya kawaida tu, bali pia 
ile ya nyongeza. Hiyo ya mwisho inaendelea 
kupatikana mpaka pale mabepari wengi- 
ne watakapopunguza thamani za bidhaa 
zao. 

Thamani ya ziada ya kupindukia yawaen- 
dea mabepari wale watumiao mbinu zilizo- 
kamilika zaidi za matengenezo ya kazi na 
mavumbuzi ya karibuni kabisa ya kiufundi 
kabla hayajaanza kutumiwa kote. Hiyo ndi- 
yo maana kwa nini mabepari wakawa na 


hamu kubwa sana ya kuficha “siri” Zan 
uzalishaji mali, kwani inawabidi, wajikili” 
kujinyaku- 


ge na wapinzani wao ili waweze kuji SA 
lia kiasi kikubwa zaidi cha thamani y 


ada ya kupindukia. ; - 

Njia pya zile zitumiwazo kaya yA 
lisha thamani ya ziada zina shab Kaa . 
moja, nayo ni kuzidisha unyonywa) 
fanyakazi. j 


59 


; ote mengine, mabepari 
WA awa nyongeza kwa ghara- 
KA i kwa kutowalipa kiasi 
ma ya wafanyakazi | 
kilicho sawa kikamilifu cha thamani ya ngu- 
vu yao ya kazi, wakiitumia mishahara— 
aina mahsusi ya bei ya nguvu ya kazi kama 
bidhaa—kuwa ndiyo njia ya kuzidisha 
unyonywaji wa wafanyakazi na wakati huo 
huo ya kuufichia unyonyaji huo. Francois 
Michelin, mmojawapo wa wamilikaji wa 
kampuni kuu ya Kifaransa iitwayo kwa ji- 
na hilo, hufanya ziara za ukaguzi wa ma- 
karakhana akiwa amepanda kigari kidogo 
rahisi, na katika kumbi za kazi yeye husi- 
mama hapa na pale kuongea na mfanyakazi 
huyu au yule na kupeana mikono nao mbe- 
le ya macho ya watu wote. Anajitahidi ku- 
thibitisha kwamba yeye ni mtu wa kawaida 


hivyo basi kuonekana kama vile hakuna 
unyonyaji wo wote. 


MSHAHARA CHINI YA UBEPARI 


Katika jamii ya kibepari, mshahara wato- 
kezea kama ndiyo bei ya kazi, kiasi maalum 
cha pesa kilipwacho kwa kiasi maalum cha 
kazi. Lakini mshahara sivyo kama hivyo 
unavyoonekana, na hayo yanatokana na sa- 
babu kadhaa. 

Wakati anaponunua nguvu ya kazi kama 
bidhaa, bepari huwa anatarajia kukamua 
kazi nyingi sana kutokana nayo kama awe- 
zavyo. Kwa upande wake, mfanyakazi ana- 
tarajia kupata kiasi fulani cha pesa kwa 
kazi yake. Mkabala wa kinafsini kwa upan- 
de wa bepari na mfanyakazi unamfanya 
mtu adhani kwamba kile kinachouzwa na 
kununuliwa ni kazi wala siyo nguvu ya kazi. 

Zaidi ya hayo, aina za malipo na muda wa 
malipo ya mshahara zinapangwa kwa njia 
ambayo kwamba mshahara unalipwa baada 
ya mfanyakazi kwisha kufanya kazi, na kwa 
hivyo mshahara wake kuonekana kama ma- 
lipo kwa kazi yake yote. Mfanyakazi ana- 
toa jasho lake kwa wiki moja au mbili au 
mwezi, na kisha analipwa mshahara kama 
vile ati kwa kazi yake yote. Mshahara una- 
ficha mgawanyiko wa kazi katika ile inayo" 
hitajika kwa lazima na ile ya ziada, na kwa 
hivyo kuyaficha mahusiano ya unyonyaji. 

61 


. 


nadharia wa kibwanyenye wana- 
UA okezo kile kionekanacho kwa 
zaa ndicho kiini chenyewe hasa na 
kudai kwamba mshahara wa mfanyakazi ni 
—.3 kamili wa kazi yake, na kwamba ha- 
wama wala hapawezi kuwako unyonyaji wo 
Kwa hakika hasa, kama tulivyokwisha se- 
ma, mabepari hawainunui kazi ya wafanya- 
kazi, bali uwezo wao wa kufanya kazi, ya- 
ani, nguvu yao ya kazi. 
Kwa nini ikawa haiwezekani kununua ka- 


zi ya mfanyakazi? 


keo yake yanakuwa ni ya bepari badala ya 


kuwa ya mfanyakazi, unatekelezwa pale tu 


nguvu ya kazi inapokuwa imefungamana 


ji mali. 





za kujitwalia thamani ya ziada, na mapa- 
tano ya ununuzi na uuzaji baina ya bepari 
na mfanyakazi yangekuwa hayana maana 
yo yote kwa bepari. 

” Maana hasa ya mshahara chini ya ubepa- 
ri ni kwamba unakuwa ni umbo lililogeuz- 
wa (yaani, hiilofichiwa) la thamam na bei 
ya nguvu ya kazi. Marz ameandika: “ Msha- 
hara sivyo hivyo kama unavyoonyesha ku- 
wa, yaani, thamans—au bet—ya kazi, bali 

ni umbo lililofichika tu la thamani—au 
bei—ya nguvu ya kazi.” 

Maana hasa ya mshahara chini ya ubepa- 
ri inatokezwa kwa maumbo yake, lililo kuu 
kati yao ni lile la kulipwa kwa kutegemea 
wakati, ambalo kwa mujibu wake kile akipa- 
tacho mfanyakazi kwa kazi yake chatege- 
mea juu ya wakati wenyewe hasa alioutu- 
mia katika kufanya kazi (saa, siku, wiki, 
mwezi), na kulipwa kwa kazi ya 
ambako ni aina iliyogeuzwa kidogo ya kuli- 
pwa kwa mujibu wa wakati. Aina hiyo ina- 
amuliwa kwa wingi wa mazao 
katika kizio kimoja cha wakati. 

Mipango kadhaa ya mishahara ya kuka- 
mua jasho ilichomoza mnamo mwanzoni 
mwa karne ya 20 kwa kutegemea malipo 
awa Aaa wa wakati wakinim a F 
kuzidisha unyonyaji J9 kuuzibiazibia kwa ra H 


HI 
Ba ahata 
- 










isi | i, Frede- 

i disi wa Kimarekani, 
AA noho kwa mujibu wake y 
Aa mbalimbali ya kazi yanapangwa kwa 


wakati maalum ili kuweka vima vya juu vya 


utoaji mazao ya kazi. Kunawekwa vima vya 


jaa mikiosishivi vya malipo kwa kuteke 
leza na kupindukia vima vya utoaj a ) 
na vima vya chini zaidi vya malipo ya kazi 
kwa kushindwa kuvitekeleza. Vima vya uto- 
aji mazao ya kazi ni vya juu sana hata wa- 
fanyakazi wengi hawawezi kamwe kutumai 
kuvitekeleza. Lenin aliukadiria hivi utara- 
tibu huo wa Taylor kuwa “ni mchanganyi- 
ko wa ukatili uliosafika zaidi wa unyonya- 
ji wa kibwanyenye na mafanikio makuu ka- 
dhaa ya kisayansi.” 

Henry Ford, ambaye hapo awali alikuwa 
mhandisi na baadaye tajiri maarufu wa 
viwanda wa Kimarekani, pia alijaribu ku- 
kamua kiasi kikubwa sana cha kazi kutoka 
kwa mfanyakazi kwa msaada wa mpango 
wake mwenyewe wa ukamuaji jasho, ambao 
kwa mujibu wake unyonywaji wa wafanya- 





utaratibu ambao punde si punde huwageu- 
za wafanyakazi wengi kuwa maganda ma- 
tupu; wakati wanapotimia miaka 40 au 50, 
wao wanakuwa hawawezi tena kufanya kazi 
na kwa hivyo kupigwa kalamu. 

Taratibu za “ugawanaji faida”, za “bo- 
nasi” na nyinginezo kama hizo za malipo 
ya kazi zinatumika kwa wingi sana hivi 
leo. Utaratibu wa “ugawanaji faida” una- 
kusudia kwamba juu ya mshahara wake wa 
kawaida mfanyakazi anatarajiwa kupata 
ujira wa nyongeza ambao unakusudiwa ku- 
amuliwa mwishoni mwa mwaka kama “se- 
hemu ya faida” zilizopatikana na mradi 
huo fulani unaohusika. Hapo tena vilevi- 
le, mishahara ya wafanyakazi inakuwa, kwa 
hakika hasa haipindukii thamani ya nguvu 
yao ya kazi, kwa sababu vima vya mishahara 
ya kawaida huwa vinawekwa kwenye kiwan- 
go cha chini. Isitoshe, faida hiyo “ya ku- 
gawana” inakuwa ni ndogo mno, ikiwa aka- 
li ya asilimia 2 ya mfuko wote wa mishaha- 
ra itolewayo na makampuni yatumiayo uta- 
ratibu huo wa “ugawanaji faida daa 

Mipango ya “bonasi” inakusudia AA 
nyongeza juu ya mshahara wa kawaida kw 
kutekeleza na kupindukia vima vya WA 
aji mazao, pia kwa ubora wa AA z. LI 
gineyo. Mipango yote hii mangi angi hii? 
wafanyakazi kuchapa kazi kwa Ma 
di, pasina kufidia kwa ukamilifu Wu 
ji huo mwingi sana wa kazi. 

65 





i ja kwa wingi sana 
Mabepari, Aa bwa WA 
ubaguzi katika malip yi ka 
mbalimbali ya watu wafanyao azi, 
yo ni njia nyingine muhimu ya kuongeza 
faida zaidi. Wafanyakazi wa kigeni hivi sa- 
sa wanakutishwa unyonyaji mkali wa kupin- 
dukiamnokutokanama mtindohuo. 
Mnamo katikati ya miaka ya 1980, ida- 
di ya wafanyakazi wa kigeni katika Ulaya 
ya Magharibi ilikuwa kubwa ajabu, ikiki- 
siwa kuwa baina ya milioni 15 na 20. Kuna 
wafanyakazi wengi wa kigeni hasa katika 
nchi zilizo wanachama wa Jumuiya ya Bia- 
shara ya Ulaya (Soko la Pamoja), na idadi 


Waya kijamii, 
g zeeni n | 

yo. Mabe ni 
Saa aa Pla wanabania U 

— . Vyombo na ufundi wa ku- 

Ma kazini na kutengeneza 


PO ya ugon jwa 


66 


hali za kawaida za kazi. Wafanyakazi haa 
ina wabidi wafanye kazi katika hali za kuso- 
nga roho mno zinazofanana na zile za mwa- 
nzoni mwa karne ya 19. Wamilikaji wa vi- 
wanda vidogo, ofisi za ujenzi, mashamba 
na wabanda ya kazi, ambako kwa vikubwa 
sana ndiko wanakoajiriwa wafanyakazi ha- 
wa, hupuuza sheria kuhusu vima vya chini 
vya mishahara, ovataimu na kazi ya watoto. 
Wanawake wa kigeni wanaendesha chere- 
hani kwenye viwanda vya ushonaji nguo 
kutoka saa moja asubuhi mpaka saa mbili 
usiku, na hata baada ya viwanda kwisha 
kufungwa wao baadhi ya wakati huendelea 
kufanya kazi nyumbani ili kuleta nguo zi- 
lizokwisha shonwa siku ya pili yake asu- 
buhi. Vingi kati ya viwanda hivi vya ushoni 
huwako darini au ghorofa za juu za nyu- 
mba kongwe, ambako ni kuchafu na kuso- 
ngamana watu. Wanawake wanalipwa mi- 
shahara duni sana kwa kupinda migongo 


yao kwenye cherehani zao katika mvuku- 


te wa joto la kiangazi na baridi kali ya kipu- 
pwe. 


MSHAHARA RASMI 

NA ULE ULIO HALISI 

j j bepari, 
Kwenye daraja za mwanzoni za ubej 

iia alikuwa nadra sana WAA 

mshahara wake kawi kwa Da KA 

Bepari aghalabu alikuwa akiendesha 


67 





Lu kiwandani ambako wafanyakazi walinu- 
| Fua chakula chao na vitu vingine vya ma. 

i, ambavyo kama kawaida vilikuwa ni 
Shali na ghafi zaidi kuliko kwingineko. Ka- 
ribu na mwisho wa mwezi au msimu wa ka- 
zi, mwenye kiwanda alifanya hesabu zake, 
akitoa za vitu hivyo vya matumi- 
zi wa aywan mishahara ya wafanyakazi 
wake. Mara nyingi ilitukia kwamba mfanya- 
kazi alibakiwa na pesa haba za kulipwa au 
hata hakubakiwa na cho chote (baadhi ya 
wakati, yeye hata alijikuta katika deni). Leo 
aina kama hizo za malipo ya kazi hazikusa- 
lia ko kote isipokuwa katika baadhi ya nchi 
zinazoendelea tu. Katika nchi za kibepari 
i mishahara inalipwa kwa pe- 


ya mfanyakazi, kwani hiyo 
Pia juu ya kiwango cha bei za 





WA 





i juu wa bei katika nchi za kibe- 
. zilizoendelea ulikuwa ni wa wastani 
wa krgine mpaka mwanzoni mwa miaka 
2 1970, ambapo kulitukia michupo miku- 
wa ya bei za bidhaa na huduma. Mfumuko 
wa sarafu “wenye kutambalia” uligeuka ki- 
la mahali kuja kuwa ule “wenye kwenda 
shoti”, na hayo yanatokana na sababu nyi- 
ngi: matumizi mengi sana yaliyotengwa ka- 
ndo kwa madhumuni yasiyokuwa ya uzali- 
shaji mali, kama vile kugharimia mashin- 
dano ya kujirundikia silaha, matendo ya 
kuchomoka na yasiyodhibitiwa vilivyo ya 
utoaji mikopo, mtindo wa kidhalimu katika 
uwekaji bei kwa upande wa mashirika ma- 
kuu ya shughuli za viwanda, na utumiaji 
hapa na pale pasina kificho wa mitambo ya 
kupiga chapa pesa ili kuongeza wingi wa 
Pesa za karatasi. 
Mishahara inashindwa kulingana na 
a hivyo wafanya- 
Ini na hasa wa- 


ta, upandaj 










bwanyenye 1 ni k 
mani ya ziada, na ma Ka 
bepari kwa jumla " yana nakuw 


Sura ya Tatu 


“MUUNGANO MTAKATIFU” 
WA WANYONYAJI 


Hekaya ya kikale ya Kiarmenia 
yasimulia juu ya ubishani mka- 
li uliozuka baina ya farasi na 
fahali kuhusu nani kati yao ali- 
ye muhimu zaidi kumpita 
mwenziwe. Farasi huyo aliyefu- 
gwa vyema alimwambia fahali 
kwa dharau: “Wewe ni mnyan- 
galika gani? Unathubutu vipi 
kubishana nami? Mimi ni farasi. 
Wafalme, watemi na watukufu 
wengine wananipamba kwa vito 
vya thamani na kunilisha nga- 
no iliyo bora kabisa.” Kwa ma- 
neno hayo fahali alimjibu: “Mi- 
mi ndiye niileteaye neema nchi 
nzima. Ninafanya kazi, ninate- 
seka na kunyong'onyea ili kwa- 
Mba wewe na mabwana zako 
Sape kula kile ninachokizali- 
via Endapo nikiacha kufanya 

> walalme wako, watemi 


wako, na wewe mwenyewe mtakufa kwa 
njaa. 

Tangu zama za kale kulikuwa na wengi 
sana waliopenda kuishi kwa jasho la wen- 
gine: wamilikaji watumwa, mamwinyi, wa- 
fanyabiashara, na wala riba. Wote waliku- 
wa wakandamizi, na wengi kama wao wa- 
ngaliko bado. Hivi leo wao, kwanza ka- 
bisa, ni mabepari wanaojitwalia thamani 
ya ziada iliyozalishwa kwa jasho la wafa- 
nyakazi pasina malipo yo yote. 

Thamani ya ziada inaundwa kwa jasho la 
wafanyakazi walioajiriwa katika uzalishaji 
mali za vifaa, kwanza kabisa, katika vi- 
wanda, kilimo na ujenzi. Inatwaliwa na ma- 
bepari ambao wanaingiza rasilmali yao ka- 
tika sekta hizi. A 

Lakini, kuna makundi ya wanyonyaji ka- 
tika jamii ya kibepari ambao wanaingiza ra- 
silmali zao katika biashara, shughuli zina- 
zohusika na mambo ya fedha na ya mikopo, 
miongoni mwao mkiwemo mabwanyenye 
wa biashara na mabenki; wamilikaji wa 
mashamba makubwa wana mahali ma 
wapatwaapo. Makundi yote haya h ki 
(na kupata) sehemu yao ya WA hi- 
jumla ya tabaka la mabepari, —. wafika 
vyo kuunda “muungano m nai 
udugu wa wanena sasa ziada 

atie vipi na kwa wa 
wa kizani yenye kuundwa ma ya wa - 
fanyakazi inagawiwa baina ya 
WA 


ai 
Jani 





viwanda na wafanyabiashara, matajiri wa 
mabenki na makabaila. ' 


FAIDA YA WASTANI NA BEI 
YA UZALISHAJI MALI 


Ugawanaji upya wa thamani ya ziada bai- 
na ya mabepari mbalimbali waanzia katika 
upande wa uzalishaji mali. 

Faida ndiyo nguvu kuu yenye kupele- 
ka mbele uzalishaji mali wa kibepari, na 
faida si cho chote isipokuwa ni thamani 
ya ziada tu. Lakini, hata hivyo, bepari ana- 
dai kwamba faida inatokana na rasilmali yo- 
te iliyokaridhiwa, yaani, na matumizi ya- 
ke yote ya kugharimia rasilmali isiyobadi- 
lika na ile inayobadilika, ambayo yanajuli- 
kana kama ni gharama za uzalishaji mali. 
Kwa bepari, faida ni ziada ya bei ya uuzaji 
wa bidhaa kwa kupindukia gharama za uza- 


lishaji wake, na hiyo ndiyo maana kwa ni- 
ni Mary akaiita faida kama ni aina iliyoge- 


jitokeza kwa 


yote iliyotumiwa 
Mathalan, ikiwa 
74 


rasilmali iliyokaridhiwa yahesabika kuwa 
dola 400,000, ambazo kati ya hizo dola 
320,000 zinakuwa zimeingizwa katika rasil- 
mali isiyobadilika, na dola 80,000 katika 
ile inayobadilika, na thamani ya ziada kwa 
mwaka inafikia dola 80,000 (ambayo yama- 
anisha kwamba kima cha thamani ya ziada 
ni asilimia 100), basi kima cha faida kita- 
kuwa ni asilimia 20. 

Kwa hivyo, twaona kwamba kima cha fai- 
da kinakigubika chanzo halisi cha thamani 
ya ziada na unyonywaji wa wafanyakazi. 

Kima cha faida chategemea kitu gani? 
Kwanza kabisa, chategemea kima cha tha- 
mani ya ziada, yaani, kiwango cha unyo- 
nyaji: kila kiwango cha unyonyaji kikiwa 
kikubwa zaidi, ndivyo kima cha faida ki- 
navyokuwa kikubwa zaidi. Kinaathiriwa pia 
na uwiano baina ya rasilmali isiyobadilika 
na ile inayobadilika, halikadhalika na we- 
pesi wa mzunguko wenyewe wa rasilmali. 
Mabepari wanalazimika kushindana kwa 
mchuano mkali katika mbio zao za kusaka 
kima cha juu kabisa cha faida. Mashindano 
yanamaanisha mapambano yaende Waya 
na wenye mashirika mbalimbali ya kinya y 
katika kuwania faida kubwa zaidi na L 
bora zaidi za kuingiza rasilmali yA a. 
shindano haya baina ya mabepari WA 
kikomo, kama mabuibui waliomo apa 
ambao kila mmoja anafanya juu shi S. 
la mwenziwe. Anayebaki hai ni ywe | 

75 





vatukiavo wo ndani ya tawi la uzalisha- 
Ba na yale yatukiayo baina ya matawi 
mbalimbali ya uzalishaji. 

Mashindano ya ndani ya taun la uzali- 
shaji mali ni mapambano baina ya ma- 
bepari wa tawi hile hile moja hzalshalo bi- 
dhaa za aina hiyo hiyo moja. Wale wenye 
hali njema zaidi za uzalishaji mah hupa- 
ta faida ya nyongeza, na wale wenye hali 
ahasi za uzalishaji mali hula hasara na hata 
kufilisika. Mashindano yatukiayo ndani ya 
tawi hle hile moja la uzalishaji mali huelekea 








kima cha juu zaidi cha faida unapelekea 
nuka, na kwa hivyo kuongeza ugavi bi 
dhaa za ama hiyo na kushusha chini bei 


mwendo huo unaendelea mpaka pale kima 
cha wastani kinapopatikana na kinapoku- 
wa kwa kiasi hivi ni kile kile. 

Thamani yote ya ziada izalishwayo katika 
jamii ya kibepan inageuzwa kuwa mfuko 
wa kijumla wa faida wa tabaka la mabepa- 
ri, ambao kutoka humo kila bepan anapata 
sehemu yake kwa kulingana na rasiimah ya 
ke aliyoiingiza. Kima cha wastani cha faida 
kinaamuliwa na uwiano wa thamani yote ya 
ziada iliyoundwa katika jamii na 
yote iliyokaridhiwa, na utaratibu ule am 
bao kwa msaada wake kima cha wastani cha 





..o kwa thamani yao halisi, 
- wa uzalishaji mali, ambayo yawaki- 
wa waiba za uzalishaji mali wa kibepari 
(rasilmali isiyobadilika na inayobadilika ili- 
yokaridhiwa) pamoja na faida ya wastani 
juu ya rasilmali. Lakini hiyo haimaanishi 
kwamba kawaida ya thamani inavunjwa, 
kwani kwenye mizani ya jami jumla yote 
ya bei za uzalishaji mali inabakia kuwa ni 
sawa na jumla yote ya thamani za bidhaa, 
huku faida ya tabaka lote la mabepari ina- 
kuwa ni sawa na wingi wote wa thamani za 
ziada zilizozalishwa katika jamii. Kwa hi- 
vyo basi, chini ya uzalishaji bidhaa wa ki- 
bepari, kawaida ya thamani inatumika kwa 
kupitia katika bei za uzalishaji mali. 


RASILMALI YA BIASHARA 
NA FAIDA YA BIASHARA 


Matajiri wa viwanda wanagawana faida 
ya kijumla kwa mujibu wa mwongozo huu: 


faida sawa kwa rasilmali sawa, huku se- 


hemu yake iki i | 
"me 2 e ikiyaendea makundi mengine 


pari, hasa, mabwanyenye wa kibia- 

UW na tuangalie kwa nini ikabidi 
kaa ya ziada haizalishwi isipokuwa 
ia inapokuwa imo katika 
zaa aa, wakati nyenzo za uzali- 
ni za aya ya kazi zinapoungana 
A . wa pamoja. Endapo mwendo 






huo ukisitishwa, endapo mwendo wa kazi 
kwenye mradi wa kibepari ukisitishwa, basi 
haitayumkinika kuzalisha si thamani mpya 
wala thamani yo yote ya ziada. Mars ati 
sema: “...Rasilmali yaweza kueleweka kama 
mwendo tu, wala siyo kama kitu kilichotulia 
tuli.” 

Mwendo huo wa rasilmali unatekelezwa- 
je? 

Mwendo wa rasilmali unaanzia kwa bepa- 
ri kutumia kiasi maalum cha pesa kwa aji- 
li ya kununua nyenzo za uzalishaji mali 
na nguvukazi zinazohitajika. Rasilmali ina- 
pitia daraja ya mwanzo ya mwendo wake 
katika upande wa uzungushaji bidhaa: aina 
yake ya pesa inageuzwa kuwa aina ya uzali- 
shaji mali. Katika daraja ya pili kunateke- 
lezwa huo uzalishaji bidhaa wenyewe, na 
thamani yao itakuwa kubwa zaidi kuliko 
thamani ya nyenzo za uzalishaji mali na 
nguvukazi zilizonunuliwa kwa ukubwa wa 
thamani ya ziada. Katika daraja ya tatu 
rasilmali inarejea tena katika upande huo 
wa uzungushaji: bidhaa zilizozalishwa zi- 
nauzwa na thamani ya ziada iliyopau maa 
inatimizwa. Na rasilmali kutoka ka yana 
ya bidhaa inageuka ka ai kiua ri mii 

Kwa pesa azipatazo, bepa? mpana. 
na nyenzo za uzalishaji mali na ei pe: 
na mwendo huo wa rasilmali Aa wa. 
na. Ugeukaji wa mfululizo wa ra 


; ; ingine na U 
toka aina moja kuwa aina nyingine 


79 


wahi aitwa kama 
AA daraja hizo tatu W 
aji A wA Za Badi Katika mzungu- 
waa aa . iti bili daraja 
ko huo rasilmali hupita mara M E 
ko na mara moja daraja ya uzali- 
AA hi a mwisho, ya uza- 
shaji mali. Daraja hiyo ya Ni" > | 

lishaji mali ndiyo imayotwaa jukumu . 
muzi, kwa vile ilivyokuwa ni katika daraja 
hiyo hasa ndiyo thamani ya ziada inazalish- 
wa. ; ; 
Mwendo wa rasilmali haukupakika kwa 
mzunguko tu. Mizunguko hiyo inafuatana 
mmoja nyuma ya mwingine na kurudiwa 
tena na tena mfululizo. Mzunguko wa ra- 
silmali unaotokezea siyo kama kitendo ki- 
moja mbali, bali kama mwendo urudiwao 
muda hata muda, waitwa kama duru ya ra- 
silmali. Mabepari wana hamu kubwa sana 
ya kuuchapua mwendo wa duru ya rasil- 
mali, kwani kima cha kila mwaka cha tha- 
mani ya ziada kinapimwa kwa uwiano wa 
jumla yote ya thamani ya ziada iliyopa- 
ukana mnamo muda wa mwaka kwa kuwia- 
na na ukubwa wa rasilmali inayobadilika 
iliyokwisha karidhiwa. Uch 
wa duru 
kwa rasilmali ile ile 
na kuwanyonya wafan 
mnamo muda 


Kwa mujibu wa mahitai; ii 
mwend utaji ya uchapuaji 
0 wa duru ya Tasilmali, sehemu yake 


Lo 


inayokuwako kwa umbo la hi 

kwa kadiri ubepari uya AA ; 

di kujitenga mbali na kutumika kam inazi- 
ya rasilmali ya biashara na ya kika a ama 
yotenda kazi kwa kujitegemea aa ya 
na hizi za rasilmali zinalingana na aa 
mbalimbali ya mabwanyenye: wafanyabia- 
shara, matajiri wa mabenki na mabepari 
wengine wanaoshughulika na mambo ya 
mikopo. 

Rasumali ya biashara yatenda kazi katika 
upande wa uzungushaji wa bidhaa, ikiwa ni 
sehemu iliyojitenga mbali ya rasilmali ya 
viwanda na kutekeleza shughuli ya aina ya- 
ke ya biashara. Mabepari wanawauzia bi- 
dhaa zao wafanyabiashara, ambao wanazi- 
wasilisha kwa watumizi. Shughuli ya rasil- 
mali ya biashara ni kupata thamani ya ziada 
kutokana na udalali katika ubadilishanaji 
bidhaa. Aina ya mwendo wa rasilmali ya 
biashara ni ununuaji wa bidhaa kwa ajili ya 
kuziuza kwa faida. ; 

Faida ya biashara ni sehemu ya thamani 
ya ziada ambayo tajiri wa viwanda anaachi- 
lia itwaliwe na mfanyabiashara kwa hudu- 
ma ya kuziuza bidhaa zake. ya 
biashara inampatia yule mwenye nayo fai 
ile ile ya wastani sawa na faida WE 
bepari wa viwanda, kwa kuwa 
wa zinahamahama wenyewe kwa wanyepa 
tu kutoka upande wa uzalishaji masi kaa 

- bidhaa, na 
dea katika ule wa uzungushaji 
81 


i he, kwa hivyo hukisawazisha kima 
Aa adakwa kulingana na UA ua 
yenye upapa SA ai mali yao y 

jo sawa. ; 
Aaa faida ya biashara inazidi kuuzi- 
bia uhusiano wa unyonyaji. Kwani mfanya- 
biashara anakuwa hakufungamana moja 
kwa moja na mwendo wa uzalishaji mali. 
Inafanya ionekane kwa uhadaifu kama 
kwamba faida ya biashara inapatikana ka- 
tika biashara yenyewe, ingawa kwa hakika 
hasa inawakilisha sehemu ya thamani ya 
ziada iliyoundwa katika uzalishaji mali na 
wafanyakazi wa kuajiriwa na kutwaliwa na 
mabepari. Wafanyabiashara sawa na mataji- 
ri wa viwanda wanajichumia faida kwa ku- 
unyonya umma wa wananchi wafanyao ka- 
zi, isitoshe wengi kati yao wanajikumbia 
pesa nyingi mifukoni mwao kwa gharama 
ya wanunuzi. 

Wafanyabiashara hawa 
za mali mbovu sok 
lisi, yaani kitu ki 
ke. Lakini, kuitu 
kuna hatari ya k 
Kwa hivyo, waf 
za kiayari zaidi 


wanaweza ku- 

. kaa WA kwa bei za chini, 
0 hu 1 

ai . 0 wakiuza nyembe zake 


k sana, au kuuza Watoto wa sa- 
82 


uza Vyombo vya k 


namu kwa bei za chini, ilhali nguo za ku- 
wavika—kwa bei za juu. Mchezo wa kila- 
ghai zaidi unachezwa na wenye maduka 
makuu ya biashara. Bei za vitu zinabadilika- 
badilika kama kinyonga anavyobadili rangi 
zake. Kwa mfano, siku moja katika wiki 


za vitu vingine. Kwa jumla, mnunuzi aki- 
zugwa kwa matangazo ya kibiashara na ma- 
mbo ya ghalati kama hayo kuhusu bei hua- 
cha pesa zake nyingi dukani. 
Wafanyabiashara hukimbilia kutumia 
mbinu mbalimbali ili kuwavutia wanunuzi. 
Kwa mfano, kwenye makao makuu ya bia- 
shara hufanywa paweko hali yenye kumbu- 
rudisha mnunuzi na kumshawishi abadhiri 
pesa zake: kunapigwa muziki wa kutumbui- 
za, mifereji ya kurusha maji, bustani, ma- 
baa, n.k. Maduka yenye kuendesha biasha- 
ra ndogo ndogo baadhi ya wakati hutumia 
huduma za wachuuzi wa barabarani ambao 
hutembeza kwa vigari vyao vya kukokota 
mikoba ya ngozi kutoka Brazil VIII Aa 
Kitaliana, blauzi za WAA aaa 
nginezo mpaka huko katikati ya , 
aa ya kibepari inadai YA 
matangazo ya kuvutia, yenye kan mari 
na yasiyozuilika, yenye WA alaa 
nuzi: nunua, nunua, nunua...! Y WA . 
mtindo wa kuabudu vitu, matani ya 
yanawaambukiza watu maradhi ya Aa 


isha upesi yanatia moyo wa kujirundiki 
na kujipatia vitu vya kujita aharisha. 
ngazo hayo hutangaza kila aina ya MORE 
kutoka silaha za kufyatua risasi na n ege 
za kijeshi hadi dawa za meno na sabuni za 
kufulia. Haidhuru kama bidhaa hii au ile 
haina manufaa yo yote kwa mtu, kilicho 
muhimu ni kuinunua tu. Kwa msaada wa 
matangazo ya kibiashara mabepari wana- 
zifanyia ubazazi hisia aali kabisa za ubi- 
nadamu, ujana na uzuri na, kinyume cha- 
ke, pia silika zile duni za kinyama—uka- 
tili, kiburi cha kujishaua mno, uchu wa 
ngono, n.k. Matangazo yanamchochea mto- 
to mdogo awakere wazee wake wamnunulie 
kitu hiki au kile cha kuchezea, yakimwo- 
nyesha katika televisheni umati wa watoto 
wenye kitu kama hicho cha kuchezea, na 
kumwuliza: “Kwa nini wewe hukununuliwa 
mchezo huu?” Watoto wakubwa wanasha- 
Wishiwa kununua kisu kilichorembwa ma- 


IM yankung'aa, japokuwa. kina hatari 
Ubwa sana kwa watu wen 
sifu “ushujaa” 


RASILMALI YA MKOPO 
NA RIBA YA MKOPO 


Wakati ubepari unavyokuwa unaendelea 
hutukia mtindo wa kujichopoa kutokana na 
rasilmali ya viwanda siyo kwa rasilmali ya 
biashara tu, bali pia ile ya pesa. Rasil- 
mali ya pesa ikopeshwayo kwa muda fulani 
maalum na kujipatia riba inaitwa kama ra- 
suumali ya mkopo. Na riba ni sehemu ya 
faida ambayo bepari wa viwanda au wa bia- 
shara anampa yule mwenye rasilmali ya pe- 
sa kwa mkopo aliompatia. 

Rasilmali ya mkopo ya pesa yaweza kuwa- 
kilishwa kwa fomyula hii ifuatayo: “Pesa— 
Pesa pamoja na mwongezeko fulani wa pe- 
sa”. Ikiangaliwa kwa nje, rasilmali hiyo ya- 
onyesha kama kwamba haiambati mwendo 
wa uzalishaji mali, wala ununuzi na uuza- 
Ji wa bidhaa, bali yajumlikia katika kuen- 
desha pesa tu: pesa zinatolewa kama mko- 
po ili kwamba baada ya kupita muda fulani 
zipate kurejeshwa kwa mwenyewe pamoja 
na nyongeza fulani. Mwendo wa rasilmali 
ya mkopo unazibia hata zaidi unyonywaji 
wa watu wafanyao kazi, unalificha kabisa 
jambo hilo kwamba yule mwenye rasilmali 
ya mkopo anapata sehemu yake ya Wami 
ya ziada, iliyoundwa na. mfanya aa 
ka upande wa uzalishaji mali. Rasi 
ya mkopo ni aina ya kidusia zaidi ya ra- 
Silmali kupita zote. 


85 


cha riba ya mkopo ni thamani ya 

; ; - mko inatumiwa na 
BE Awa viwanda, halikadhalika na wa- 
le wa biashara kwa madhumuni ya kuwa- 
nyonya wafanyakazi na kupata faida. Kwa 
hivyo sehemu yake wanaitoa ili kulipia 
mkopo waliochukua. Kwa mfano, faida ya 
bepari aendeshaye shughuli zake katika 
uzalishaji mali inagawanyika katika sehe- 
mu mbili: riba ya mkopo, ambayo inatwali- 
wa na yule mwenye rasilmali ya mkopo, na 
pato la kuendesha mradi litwaliwalo na hu- 
yo bepari mwenyewe. 

Kwa hivyo basi, riba ni sehemu ya faida, 
lakini vipi na kwa sehemu gani faida zi- 
tagawiwa baina ya bepari mwenye rasilmali 
ya mkopo na yule wa viwanda yaamuliwa 
kikamilifu na mashindano, pia uwiano wa 
utashi na ugavi wa rasilmali ya mkopo. 
Kima cha riba kinawakilisha uhusiano bai- 
. ya kiasi cha riba na kiasi cha rasilma- 

yenye kukopeshwa. Kima cha wastani cha 
pa . Wa kama ndicho ki- 

Ia juu kabisa cha ki ; z 
kini kwa kiwango kama Anna a 
kuwa haina maana > E E. 
TE LI viwa yo yote kwa bepari wa 

kikaja ua AA kuchukua 
hakiwezi kamwe kuzi - kabisa cha riba 





yo yote kwa bepari mwenye rasilmali ya 
mkopo. 

Mwendo wa rasilmali ya mkopo unatukia 
kimsingi kwa umbo la mkopo. Aina zake 
kuu ni mkopo wa kibiashara na wa benki. 

Mabepari wa viwanda na wa biashara hu- 
peana mkopo wa kibiashara. Mathalan, taji- 
ri wa kiwanda anapata mkopo wa malighafi 
na mashine, ilhali yeye mwenyewe anampa- 
tia mfanya biashara ya jumla mkopo wa bi- 
dhaa zilizokwisha tengenezwa, na huyo wa 
pili anampatia mkopo mfanya biashara ya 
rejareja. Mkopo huo unakuwa si kwa umbo 
la pesa, bali kwa umbo la mkopo wa bidhaa. 
Mabepari wanakopeshana bidhaa zao siyo 
kwa mdomo tu, bali kwa hati za madeni— 


ka mengine yaendeshayo shughuli za fedha 
katika nchi za kibepari hutoa pia mikopo 
kwa dhamana ya mashamba, viwanja, Ma. 
jumba au majengo mengine (mkopo wa po” 
ni), kadhalika dhamana (rehani) ya ha 


kisasa upanuaji wa mkopo wa matumizi 
mara nyingi hupelekea kuharibika kwa hali 
ya watu wafanyao kazi. Mkopo huu unalipi- 
wa riba kubwa sana. Isitoshe, bidhaa ziu- 
zwazo kwa mkopo aghalabu huwekewa bei 
za juu, na endapo mnunuzi akikosa kulipa 
kwa wakati uliowekwa, basi yeye hunya- 
ng'anywa bidhaa alizouziwa kwa mkopo. 
Mabenki yanakuwa ndiyo madalali kati- 
ka shughuli za utoaji mikopo na upokea- 
ji malipo. Mbele ya kiingilio cha benki kuu 
kabisa ya kibinafsi ulimwenguni—Bank of 
America—kuna sanamu ya kioja ya moyo 
wa jiwe. Inamithilisha moyo wa tajiri wa 
benki, kwani kwa hakika hasa unafanana 
na jiwe. Ni mgumu kabisa wala hauvutiki 
cho chote kile. Katika ulimwengu wa 
BA ko dazwaji wa bariki kuwa mko" 
a 
po au kuongeza aa wa mali mawa wa 
mkulima wa kibinafsi au wa sh Wa 
mradi md Wa AA 
aa KIA ia kufilisika na ku- 
wa tajiri wa benki m. 1 wao wote. Moyo 
zile nyingine isipokuwa ona 
Mabenki yanajikus pesatu, 
kuzitoa kama mko WA zilizopo na 
benki hukamua Faida Ya aua hali kiza 
mapato makubwa Wa A. kujipatia 
WA wA aida hizi zinaku- 
Zwayo na benki ULA baina ya riba ito- 
IZItoazo kwa pesa Saa mkopo, na riba 
A Wazo amana. Faida 


ya benki ni mojawapo ya aina iliyogeuzwa 
ya thamani ya ziada iliyoundwa kwa jasho 
la wafanyakazi wa kuajiriwa. 

Licha ya mabenki na mashirika mengine 
yaendeshayo shughuli za fedha, katika ja 
mii ya kibepari ya kisasa kuna umbo jin- 
gine zaidi la “kujiratibishia wenyewe” pesa 
zisizotumiwa kwa wakati huo fulani. Nayo 
ni jumuiya ya umilikaji hisa kwa pamoja, 
yaani, miradi ile ambayo inakuwa imeingi- 
ziwa pesa siyo za mtu mmoja, bali kundi zi- 
ma la watu. Rasilmali ya jumla ya jumuiya 
ya umilikaji hisa kwa pamoja inapatikana 
kutokana na malipo ya wanachama kwa 
njia ya kununua hisa. 

Hisa ni hati ya thamani yenye kuthi- 
bitisha juu ya uingizwaji wa sehemu fulani 
katika rasilmali ya jumuiya hiyo ya umili- 
kaji hisa. Mwenye nayo anakuwa na haki 
ya kupata faida kwa umbo la dividend 
(sehemu ya faida) yenye kuwiana na ukub- 
wa wa rasilmali aliyoiingiza. Kila aliyenunua 
hisa anakuwa rasmi ni mmilikaji bia wa 
mradi unaohusika, na anakuwa na haki ya 
kura kwenye mkutano mkuu wa mamilikaji 
hisa wote, ambao ndicho chombo cha juu 
kabisa cha uendeshaji wa jumuiya ya umili- 
kajihisakwa pamoja. : ; 

Lakini, mambo yote ya jumuiya hiyo ya 
umilikaji hisa, kwa hakika hasa, yanaen- 
deshwa na mabepari—wamilikaji hisa wa- 
kuu, wenye kudhibiti mikononi mwao WHI- 


89 


gi mkubwa sana wa hisa. Wamilikaji hisa 
wakuu wanajishughulisha na ubazazi wa 
hati hizo za thamani kwenye masoko ma- 
alum—Stock Esrchange (soko la kuuzia na 
kununulia hisa). Wao huwa wanauchezea 
kamari upandaji au ushukaji wa bei za hisa 
sokoni. Masoko hayo ni mbuga kuu za usasi 
wa walanguzi wakuu wanaowinda rasilmali 
za wamilikaji hisa wa hali ya chini na ya 
wastani. ; 

Jumuiya za umilikaji hisa kwa pamoja 
zinaendeshwa na wale wanaomiliki mfuko 
wa udhibiti wa hisa. Mfuko huo ni jumla 
ya hisa ambazo zinamdhaminia yule anaye- 
zimiliki au kundi la wale wanaozimiliki ku- 
wa na utawala hasa katika jumuiya ya umili- 
kaji hisa. Ingawa rasmi mfuko huo unataki- 
wa uwe na zaidi ya asilimia 50 ya hisa, la- 
kini kwa hakika hasa, wale wenye asilimia 
20-30 ya hisa zote ndio wanaokuwa na ma- 
daraka kamili katika jumuiya ya umilikaji 
hisa. Ni wao hasa ndio wanaoamua masuala 
muhimu zaidi, wanaounda bodi ya uende- 
shaji wa Jumuiya hiyo, wanaoteua wakuru- 
genzi wa viwanda na mengineyo. 


KODI YA KIWANJA YA KIBEPARI 


SEA YA tabaka la mabepari (wa viwanda, 
aja aa Wenye rasilmali ya mkopo) am- 
Saa Sifa kuu la wanyonyaji, katika 

MI ya kibwanyenye kuna tabaka jingine 


90 





zaidi la wanyonyaji ambalo limesalia tangu 
enzi za umwinyi, nalo ni tabaka la wamili- 
kaji wakuu wa ardhi, hasa mashamba, kon- 
de za kilimo. Kwa nini na kwa namna gani 
wao wanajitwalia sehemu ya thamani ya 
ziada inayozalishwa na tabaka la wafanya- 
kazi wa kuajiriwa? 

Katika kilimo cha nchi za kibepari, ma- 
husiano ya kibepari yanatokezea kuwa ni 
msukano wa mtataniko wa mahusiano bai- 
na ya matabaka na makundi mbalimbali 
ya kijamii—wamilikaji ardhi, mabepari wa- 
endeshao mashamba, wafanyakazi wa kuaji- 
riwa wa kilimo, wazalishaji mali wa kibi- 
nafsi wa hali ya chini—wakulima. Aina hiyo 
mahsusi kwa vikubwa sana imesababishwa 
na hilo jambo kwamba mapinduzi ya kibwa- 
nyenye hayajakomesha kikamilifu miliki 
kuu ya ardhi wakati wa kuanzishwa na ku- 
endelezwa kwa aina ya kibepari ya uzali- 
shaji mali. Wao waliigeuza tu miliki ya ar- 
dhi ya kimwinyi kuwa ile ya kibepari ya ki- 
binafsi, wakiifanya ardhi kuwa ni kitu cha 
kununuliwa na kuuzwa pasina vikwazo vyo 
vyote. Huko kuwako kwa miliki kuu ya ar- 
dhi kunakuwa ndio msingi ule ambao juu 
yake kunategemezwa pia hilo tabaka ma- 
hsusi la wanyonyaji—wamilikaji ardhi. j 

Kwa nini miliki ya kibinafsi ya ardhi 
ikawa inawapatia fursa ya kujitwalia sehe- 


mu ya thamani ya ziada? j 
Utoaji wa mazao ya kilimo, kama kawal- 


91 





mo. mmilikaji ardhi hbumtoza malipo ma- 


aaa WAA atm ya mabepari waende- 
shao mashamba na wamilikaji ardhi ni ja- 
sho la wafanyakazi wa kilimo ambao wa- 
nanyonywa pasina huruma. Kwa mfano, hi- 
vi ndivyo wanavyoishi wafanyakazi wa ki- 
kimo wa Company Del Monto ya Califor- 
nia: Kambi yao ni vibanda vilivyomo ndani 
ya ua ubozungushiwa seng'enge. Wakazi 





kwa miaka mingi ili kulipa madeni ya ka- 
mpuni hiyo: kwa kibanda cha kulalia, kwa 
chakula, kwa kupatiwa usafiri wa kwenda 
kondeni na mengineyo. 

Bepari zendeshaye shamba, akikamua 
limo, anajitwalia sehemu yake kwa ukub- 
wa wa faida ya wastani. Chote kile kipin- 
dukiacho faida ya wastani hutwaliwa nz 


KA La 
wanja ya utofautiano na kamilifu. aa 
Ilivyokuwa kodi ya kiwanja inalipwa da 


Bo, 
” TE 
va 


ma kwa yule mwenye ardhi, 





sha kwamba katika kilimo kunapatikana 





- "wapatikana na bepari aendeshaye 
aa kama matokeo ya upakikaji wa ar- 
dhi, kuwako kwa huo uitwao uhodhi wa 
ardhi kama mradi wa kuendeshea uchumi 
wa kibinafsi. Uhodhi huo unasababisha ku- 
wako aina maalum ya uwekaji bei za mazao 
ya kilimo na unakuwa ndiyo sababu ya ku- 
zuka kwa kodi ya utofautiano. Tumekwisha 
thibitisha kwamba katika shughuli za viwan- 
da bei inaamuliwa na hali za wastani za 
mzalishaji mali. Lakini katika kilimo hu- 
wa zinaamuliwa na hali za uzalishaji mali 
kwenye konde ahasi. Jambo lenyewe ni 
kwamba katika kilimo haiwezekani kuzi- 
disha wingi wa ardhi zilizo bora na za 
wastani kimaumbile, kwani zimepakika. 
Lakini utashi wa mazao ya kilimo katika 
jamu ni mkubwa mno hata inabidi kutumia 
ardhi ahasi na zile za wastani. Ilivyoku- 
wa maz20 yapatikanayo kwenye ardhi bora 


” 


na za wastani tu pekee hayatoshi kwa ku- 





zendeshaye shamba kwenye ardhi bora za- 
idi na zile za wastani anamlipa mwenye 
ardhi kodi hiyo ya kiwanja ya utofauti- 
ano. 
Lakini wamilikaji ardhi wanadzi kodi 8- 
yo kutoka kwenye ardhi za wastani na z- 
le zilizo bora, bali pia hata kutoka kwe 
nye ardhi ahasi kabisa, nao wanazipaio 
Basi, yawezekanaje kuelezea sababu za t2- 
bia ya kodi hii, pasina kuhitilafiana na na 
dharia ya thamani ya kazi? Je, inayumkui— 
ka? Ndiyo, inayumkinika Jambo lenyewe 
hapa ni kwamba licha ya uhodhi wa ardhi 
ikiwa kama ni mradi wa kuendeshea uchu 
mi wa kibinafsi, ambao ndio msingi wa uzu- 
kaji wa kodi ya utofautano, katika kilimo 
cha kibepari kuna pia uhodhi wa aina nyi- 
ngine—uhodhi wa miliki ya kibinafsi ya 
ardhi. Hii inamzanisha k maa ardhi, wA 
wa kama kitu chenye kumilikiwa, inahodhi- 





zwa kwa ardhi yo yote ile, 
ahasi zote. ia 


kea kupatikana kodi yenye ? 


tumia ardhi yo yote ile, na iwe mbaya vipi. 
Uhodhi wa miliki ya kibinafsi ya ig wwa 
tenga kando uwezekano wo Ww ote ya waji 
miwa pasina malipo na ye yote Wa aaa Aa 
gine isipokuwa mwenyewe tu . a Sa 
va madhumuni yo yote yale ya kuzalisha 
zi sia nini basi ikawa hata kwenye ardhi 
ahasi kabisa bepari aendeshaye shamba 
anaweza kuchuma pato lipindukialo faida 
ya wastani? 
Hayo hayawezekani isipokuwa pale tu 
mazao ya kilimo yanapouzwa si kwa bei ya 
uzalishaji mali kwenye ardhi iliyo ahasi za- 
idi, bali kwa bei iliyo juu ya ile ya kija- 
mii ya uzalishaji mali kwa kuhakikisha 
kwamba hata ardhi ahasi inampatia pato 
yule aliye nayo. Kwa hivyo, bei ya sokoni 
kwa mazao ya kilimo haina budi kuambata 
licha ya gharama za uzalishaji kwenye ar- 
dhi ahasi, pia faida ya wastani kadhalika 
na kodi kamilifu. 
Ni hivyo hasa ndivyo bei za mazao ya ki- 
limo zinavyokuja kuwekwa. Inakuwa hivyo 
kwa sababu uhodhi wa miliki ya kibinafsi 
ya ardhi unakinza umiminikaji usio na ki- 
Wa amali sipsoka katika shughuli 
wala ka WAA katka zile za kilimo, 
thamani yote ya kama upya wa 
WA an Ba wunyozwishwa kati- 
jamu, yi ikundi mbalimbali ya 
A katika kilimo, kwa rasil- 





mali yenye ukubwa sawa kunazalishwa tha- 
mani nyingi zaidi ya ziada kuliko katika 
shughuli za viwanda, kwani hapa uandali- 
waji kazi kwa mashine ni wa kiwango cha 
chini sana, na inabidi kutumia rasilmali 
inayobadilika nyingi zaidi kwa kila vizio 
mia vya rasilmali kwa kulinganisha na shu- 
ghuli za viwanda. Hiyo yamaanisha kwam- 
ba uwiano wa rasilmali isiyobadilika na ile 
inayobadilika daima uko chini. Bidhaa za 
kilimo zinauzwa siyo kwa bei za uzalishaji 
mali, bali kwa thamani yao. Bepari-mpan- 
gishaji anaipata thamani yote ya ziada iza- 
lishwayo na wafanyakazi katika kilimo. 
Ukubwa wake ni sawa na faida ya wastani, 
ambayo mabepari wote wanaipata, ko kote 
kule rasilmali yao inakotumika, pamoja na 
nyongeza ya thamani ya ziada juu ya faida 
ya wastani. Basi faida hii ya kupindukia 
ndiyo inayotwaliwa na wamilikaji ardhi 
kwenye sehemu zote, pamoja na zile zilizo 
ahasi kabisa, kwaainayakodi kamilifu 
Yapasa kukumbuka pia kwamba pamoja 
na kodi kamilifu na ya utofautano—ama 
za kawaida zaidi kwa ubepari—kunaweze- 
kana kuwako pia hiyo iitwayo kodi ya uho- 
dhi. Kodi hii inatozwa katika kadhia zile 
ambapo aina fulani ya zao la kilimo Wap 
kewa bei ya uhodhi, inayopindukia tham zi 
yake, kama vile, na tuseme, ana wai a 
zabibu, matunda yaliyotokezea mapem 
kabla ya musimu wake, n.k. 
97 


744? 


iri ubepari unavyoendelea, uku- 
waa ai ja unaelekea kuonge- 
miraa tumeshaona jinsi faida ya ua 
inavyopatikana, pia faida ya biashara, na 
na kodi ya kiwanja na kuthibitisha kwamba 
chanzo pekee cha mapato ya makundi yote 
ya mabwanyenye na wamilikaji ardhi ni ja- 
sho la wafanyakazi wa kuajiriwa waundao 
thamani ya ziada. Sawa na vile Mwezi upa- 
tavyo nuru yake kutokana na Jua, basi vi- 
vyo hivyo pia mapato ya mabwanyenye ya- 
natokana na thamani ya ziada iundwayo na 
wafanyakazi. 

Wanyonyaji wote kwa pamoja na kila 
mmoja mbali wana hamu ya kuzalisha tha- 
mani ya ziada kwa wingi zaidi kama inavyo- 
yumkinika. Wao wanagawana baina yao fa- 
ida ya kijumla iingiayo katika upatu wa 
pamoja. Ni kwa sababu hiyo hasa, kama 
K.Marz alivyoandika, ndiyo “mabepari, wa- 
kionyesha hisia chache sana za kidugu ka- 
tika mashindano ya mchuano baina yao, 
wanadhihirisha udugu halisi wa kijumuiya 


katika mapambano yao dhidi ya tabaka la 
wafanyakazi kwa jumla.” 

Wanyonyaji w 
kwa kushiriki ka 
ya ziada, yenye kuundwa kwa kazi ya k 
jiriwa. Shabaha WA 
Sa yao ya pamoja ni kuzidisha 


WA aa Re wa wafanyao kazi kwa 
3 98 













zi yao isiyolipiwa 

sa ndiyo wanyo 
na tabaka la wafanyakaz 
mengine yanyonywayo 
bwanyenye. ; 


AI 


ALIA 





Basi, kama ilivyokwisha elezewa 
kabla, ubepari ulikuja kutwaa 
mahali pa umwinyi. Miliki ya ki- 
binafsi ya kimwinyi 'ilibadilish- 
wa kwa miliki ya kibinafsi ya ki- 
bepari: mfumo mmoja wa ki- 
nyonyaji ulikuja kubadilishwa 
kwa mwingine. Mashine ziende- 
shwazo kwa mvuke zilileta mapi- 
nduzi katika uzalishaji mali, na 
viwanda vya kisasa vya mapeo 
makubwa vyenye kuendeshwa 
na mabepari vilikuja kutwaa ma- 
hali pa manufekcha. 

Viwanda vya mapeo makubwa 
vilunda soko kubwa sana lenye 
kuambata dunia nzi | 


nua zaidi uzalishaji mali wa viwanda - 
pelekea kuongezeka kwa idadi na mi 
wa wa ya kiuchumi, ukuaji wa idadi 
ya wafanyakazi wa kuajiriwa, maendeleo 
ya mashine na ufundi na teknolojia, nk. 
Mabwanyenye walivyokuwa wakizidisha ra- 
silmali zao, waliyasukuma nyuma mataba- 
ka yote yaliyoachwa kutoka katika Zama 
za Kau. 

Katika mbio zao za kusaka faida, ma- 
bepari waliendelea kupanua uzalishaji na 
uuzaji wa bidhaa. Matawi mapya ya shu- 
ghuli za viwanda yaliundwa kutengeneza 
bidhaa siyo tu kutokana na malighafi za 
kienyeji, bali pia zile ziletwazo kutoka ka- 
tika vipembe vya mbali kabisa vya dunia, 
bidhaa ambazo zilikusudiwa kutumiwa siyo 
nyumbani tu, bali ulimwenguni kote. Maha- 
li pa huko kujifungia na kujikimu wenyewe 
kienyeji na kitaifa kwa mazao ya uzalisha- 
ji mali wa ndani pamekuja kutwaliwa na 
uhusiano wa pande zote baina ya 
na madola na utegemeano wao wa pande 
zote. wa 

Kwa ukamilishaji wa haraka wa zana za 
uzalishaji mali, usongaji mbele wa ufundi 
na ukuzaji wa njia za mawasaliano, ma” 
bwanyenye iyahusisha 
AAA WA 
wakiunda ulimwengu kwa waa 
baha wao wenyewe. 





Kwa 

ulizidi wa A 

kwa wa kijami kil uzalishaji mali 
ya ki wayisha waka; 


azidi, kuki 
kazi wa z mgawanyo m 
maalum na Wa mshulikia zaidi 
waji wake na na mienen MABA mali wenye 
wA ; . nye 
Lakini uunganishwaji . aaa 
yalitwaliw. ” matokeo ya a e pamoja 
nzo a na mabepa ya uzalishaji ja 
za uzalishaji A ri wanao A aji mali 

ya uhasama ili j mali. N - miliki 1 
K wa kii iliyoko baina a hiyo ni ana 
AA na maya uzalishaji uti 
wa na pan. wa wa kibe aa 
ya ubepa , k € ambayo z wa 
ri uwa ndi > imeku 
mmhamii kuamua yo tofauti k j 
Totauri | kijamii ma za kija z. ZIKE LA 
aaa amba ud. jamii za sadazi 

; mzi asa 

michafuko bo yake Za ibepadi i 
h Wa Ja kiuchu , ali kabi , ina- 
hata ; mi ya ka katika 
wa uaga hamira imek ishaji ma 
huko Ba ka kwa kusa ada 
k hivyo ikik wa kubwa 

uwako k utilia shak 

WEnyewW z—— 
ua 


wa 
mf 
. ma hiyo, Marca wa kijamii 
; na jamii, Mi 
VISA 4 ja ampiku wa Michafu- 
hemu inahusika 
kubwa cha Ki sema ka- 


sha 
) shaji 


5 






awa 
tayari, Mi 






fuko kama hiyo inapelekea katika F 
kaji wa kipi indu cha - 
kingelionekana ni cha dhihaka katika 
dahari yo yote Wa kwani hicho 
ni kipindupindu cha uzalishaji mali wa ku 
pindukia, 
Tofauti kuu ya uhasama ya ubepari 
pelekea kaaa kwa sofani nyingine -. 
dhaa za uhasama. Kwa mfano kuna tofauti 
kali ya uhasama baina ya utengenezaji ba- 
rabara wa uzalishaji mali kwenye mradi 
mmoja mmoja wa kibepari, na mparaga 
nyiko katika jamii kwa jumla. Kila mradi 
mmoja wa kiuchumi unatawaliwa na mata 
kwa ya bepari mmoja mmoja, yule Sai 
miliki kiwanda au karakhana. Mbio za 
saka faida na mashindano yasiyojali huru 
ma yanamlazimisha kila i kuweka uta- 
ratibu mkali kwenye mradi wake na kuya 


weka matendo ya kiungo ki 

cha uzalishaji mali chini ya wakibid miali 
Huku nyuma nguvu zijizukiazo zenyewe tu 
huwa zinatamalaki kote katika jamu ya ki 
bepari kwa jumla, kwa sababu imetegeme 
zwa juu ya miliki ya kibepari ya kibinafsi, 
jambo ambalo linakusudia kwamba uzali- 





. bara mahitaji ya sokoni 
weza Ua aa awa na kukuza uzalisha- 
anachuma faida ku' ; indwa kua- 
.- ali wake, lakini yule aliyeshindwa 
AA shi ulioko anakula hasa- 
UA kabisa na kuwa 
ra, baadhi ya wakati anatota 

flisi. ; . 
madai mali wa kibepari una GESTI 
ya kuendelea kwa kujizukia wenyewe kwa 
wenyewe tu na kwa mparaganyiko, WANI 
bo hili linapelekea pasina kuepukika ku- 
wako hali ya kutolingana sawa kwa maen- 
deleo ya pande na sehemu moja moja za 
uchumi, kwa hivyo kusababisha hasara ku- 
bwa sana, kuuvuruga vibaya mwendo wa 
uzalishaji mali na kupelekea katika micha- 
fuko ya kiuchumi. Haya yanatokea kwa sa- 
babu milingano baina ya uzalishaji na utu- 
miaji mali inakuwa imeparaganywa. Yatu- 
pasa tuzingatie kwamba chini ya ubepari 
hali za uzalishaji mali hazilingani na ha- 
li za uuzaji wa mazao hayo: ulimbikizaji wa 
rasilmali unaopatikana kutokana na mbio 
ovyo za kusaka faida unapelekea kuongeza 
wingi wa bidhaa zizalishwazo kwa kadiri 
kama hiyo hata soko linakuwa haliwezi ku- 
waapa utashi wa bidhaa za matumizi 

wa upande wa wafanyakazi unakuwa ume- 
poza kwa sababu ya kiasi kile cha mi- 

; ziwa AHA; mabepari wanafanya juu 
upande a ja iana ya vitu kwa 
W ; omo chake cha 


isa, na hii inafanya utashi we- 





nye uwezo wa ununuzi wa watu Ww 
kazi (yaani, kile ambacho watanzani ani 
naweza kwa hakika hasa kukinunua) kuon- 
gezeka taratibu zaidi kuliko uzalishaji mali. 
Mars anasema: “Sababu ya hatimaye kwa 
michafuko yote halisi siku zote inaendelea 
kuwa umasikini na utumiaji uliowekewa vi- 
kwazo kwa upande wa umma”. Michafuko 
inafumuka kwa sababu bidhaa zizalishwazo 
zinakuwa haziwezi kuuzwa, na siyo kwa 
sababu watu wafanyao kazi hawazihitaji, 
bali kwa sababu watu wafanyao kazi ha- 
wamudu kuzinunua. Mamilioni ya watu wa- 
fanyao kazi hawajui shibe kwa sababu ku- 
mezalishwa chakula “kingi mno”; watu wa- 
nateseka kwa baridi, kwa sababu makaa 
“mengi mno” yamechimbuliwa; wingi mku- 
bwa sana wa bidhaa unaangamizwa katika 
vipindi vya michafuko pasina kujali hilo 
jambo kwamba mamilioni ya watu, wanawa- 
ke kwa wanaume wanasambaratika kwa 
dhiki na uhitaji. ba 
Michafuko ya kiuchumi haiepukiki wala 
haiondosheki chini ya ubepari: inauandama 
kutoka mbelekoni mwake hadi kaburini 
mwake. ' 
Mchafuko wa kwanza katika shughuli za 
viwanda ulifumuka mia AA wA 
5, na mchafuko wa kiuchumi - 
kui KIA ni ule wa 1847-1848, ambao 


uliambata nchi kadhaa za Ulaya na Mare- 


kani. 
105 zi 


a kiuchumi wa dunia wa 
nao kama BI 
> 0 wa uharabifu zaidi 
KAY KA Marekani, kwa 
mnamo karne hu: nchin 
mfano, takriban matanuu 100 ya kuyeyu- 
shia mawe ya madini yalibidi yakongolewe 
mnamo muda wa kutukia kwa mchafuko 
huo; zaidi ya eka milioni 10 za masham- 
ba ya pamba ziliharibiwa kwa kulimwa upya 
katika mwaka 1933 tu pekee; ngano ilicho- 
mwa moto katika matanuu ya magarimoshi; 
zaidi ya magunia milioni 20 ya kahawa ya- 
liteketezwa huko Brazil, na zaidi ya ng'o- 
mbe 100,000 nchini Denmark. Wakati wa 
mchafuko huo, uzalishaji mali wa viwan- 
dani katika ulimwengu wa kibepari ulipu- 
ngua kwa zaidi kuliko asilimia 40, na kutu- 
pwa nyuma kwa miongo miwili ya miaka. 
Mchafuko wa kiuchumi wa dunia wa 


Mchafuko wa” 
1999-1933, ujulika 





ya muda wa mi 
la S a laka mi 
mi wa la mchafuko KAAYA MapIR janga 
tena Wa KWAA Wu 
k mio ya : a nyingi 
mali wa kupinduka yila Shia 
WA JA 1. Kutoka 1980 kanzi yakianza . 
wengi! WAMO ulitikiwa kwa ii 
Ya uu mwingine. Kw Iswa kwa mchafu- 
- Aa ya wataalamu, Ku WANJIDI wa maka- 
1990 kur wA na mwao NI kur 
laja WAN IA ma WAY 
YA luchumi katika nchi Ma 
E a hivyo, historia yao za Waaia 
; pari hauwezi kuendel za KWAaMDA 
wa na ulegevu na WI fu PANA 
na tena kila baada AA 
pindi kitahank LI SAA 
Wa wa kiuchumi Wa ya mchafuko 
ana kama duru ya sh WA 
ambayo kwa WA ak ya ili WAA 
bata vipindi vinne: SA 
WA na uchaji mchapa ai YA 
chafuko ni ki di ai 
ka a WAA kile cha duru ya 
uhasama za ai p. . WA yi 
zinatokezwa kwa ukali walai WA 
zi zaidi: kunakuwa IA UA 
kuuza wingi mkubwa wa waa ya 
kiuchumi inafilisika na ka WI 
shaji mali unapunguzwa idadi Wa 
WI , idadi ya wakosefu 
WA azi inaongezeka, mishahara inashuka 
i, n.k. Dhoruba ya mchafuko inawaku- 









mba wale wali 
o dhai 
idi na amazi manana 
radi iliyo madhubuti isha soko kwa ai 
daliwa vizuri zaidi aa na yenye k —— 
imefaulu kujirekebi waa ambayo 
li zibadilikaz isha yenyewe ia ha- 
mama ; kufalia h 
wa ka oni. Umma wa Ww ze. 
mme ia , hasa tabaka la an 
mbaya kabisa za amempa ari 
ua maai wa ki wame 
wana kazi na mnene wanajikuna ha 
mr war ka ja iwa ka aani . 
wA manaa elea kufanya la wata 
aa mam, a kwa ukatili | ma 
—Kipin< Ka Fako kilikipishi 
ema uko kilikipisha nji 
” muda huo | makaa aa, ho na ia 
Ka aa kuwa aa wanawe 
unaendelea bado aji mali, laki bidii 
wamba, fa) kaama ik wema. 
kai o katik wai. 
ukosef aa ka a hali ya 
"wa ; kiasi hivi k amma 
fuko; zia katika ki wa ambaa go 
dhaa zi a ya wakati ma ra cha, 
a a "wawa upita, rakaa 
kwa tam maasi wafanyabiash wa 
wapa mana wwa kuwak AA, 
ao cha - kwende katika 
mm waa hiyo ea katika 
a kwa hilo jambo Kie j uu 
Ha baada kwamba wimadi 
wa 'pembuli- 
ika baad ” radi i 
> aza ile ili 
pya na ai Sama an ui, 
ongiza wa ; kui- 
mingine 


ya kazi na kupanua uzalishaji ; 
ngi wa bidhaa . u Akawa 
na kiwango kile kilichofikiliwa kalii 
mchafuko, na kisha kukipita. a. 

Pale viwanda vya kibepari vi 5 
kikwea juu kupindukia KUBALI wa wa 
la ya mchafuko, uchumi unaingia katika 
kipindi kifuatiacho cha duru hiyo, ucha- 
nuaji, ambao wakati wa kutukia kwake ma- 
bepari wanapanua uzalishaji mali kwa ma- 
ra nyingine tena za kulijaza soko kwa bi- 
dhaa nyingi zaidi na zaidi. Ukuaji wa uza- 
lishaji mali unachochelewa kwa bei zina- 
zozidi kupanda, jambo ambalo linaelekea 
zaidi na zaidi kuupita ukuaji wa utashi 
wenye uwezo wa kununua. Hicho ni kipindi 
ambacho ndani yake uzalishaji mali wa ku- 


rafuni pasina kupata wanunuzi. Ugonjwa 
uliofichika unazidi kushtadi ndani ya mfu- 
mo wa kiuchumi wakati uchumi wa kibepa- 
ri unavyokuwa kwa mara nyingine tena 
unaongozea katika mchafuko. Hapo tena, 
duru yote hiyo inarejewa upya. a 
Uzalishaji mali wa kibepari watukia kwa 
mwendo wa parafujo wa kukwea juu, lakini 
kukiwa na mikatizo yenye kurudia tena na 
tena daima. Engels anatoa wasifu huu wa 
mfanowe hasa wa mwendo huo kwa kupita 3 
vipindi hivyo vya duru: katika kipindi cha 
mtuamo, “wingi wa nguvu za uzalishaji ma ia 









li na mazao yanabadhiriwa ovyo na kuhari- 
biwa kwa jumla jamala, mpaka wingi wa 
bidhaa zilizorundikwa umalizike kwa kuu- 
zwa kwa bei za chini hivi kwa kiasi, mpaka 
uzalishaji mali na ubadilishanaji uanze 
kwenda tena. Kidogo kidogo mwendo huo 
unachapuliwa. Kutoka mwendo wa kawaida 
unageuka kuwa mwendo wa matiti, kisha 
mwendo huo wa matiti kwa upande wake 
unakuja kuwa mwendo wa shoti moja kwa 
moja wa mbio za farasi za kukiuka vizuizi 
katika shughuli za viwanda, biashara, miko- 
po na ubazazi, ambao hatimaye, baada ya 
michupo ya kutapia roho, unamalizikia pale 
ulipoanza katika kidimbwi cha mchafuko. 
Na hivyo ndivyo inavyokuwa tena na tena.” 
Mnamo miaka ya 1950 na hasa katika 
miaka ya 1960 ahadi za kuuepusha uchumi 
wa kibepari na balaa la michafuko zilito- 
lewa na wanasiasa katika nchi za kibepari 
zilizoendelea, ambao walidai kwamba wao 
WA AA 
- Zulia la uchawi la uchu- 

ZI kuendeshwa na ele- 
ijiendeshayo wai BA eha mitambo 


ikua uchumi wa kib 
ki mwa mnik 


epari 
—amiau ali na 
- Di ; wa 

ya 0, Waona kwamba uzalishaji 


mali wa kibepari unatukia kwa mi 
kukiwa na mabadilikobadiliko mikia 
sana, upandaji juu na ushukaji chini, na 
michafuko ya kiuchumi yaonyesh ; 
kwamba nguvu za uzalish Ha yaana 
undwa na ubepari zi na AA 
1 | pari zimekua sana kupindu- 
kia mipaka ya mahusiano ya kibepari ya 
uzalishaji mali, ambayo yamekuwa ni breki 
yenye kuzuia maendeleo ya kijamii. Bidhaa 
nyingi zaidi zingeweza kuzalishwa, na mai- 
sha ya watu yangeweza kufanywa kuwa bo- 
ra zaidi kwa msaada wa nguvu za uzalisha- 
ji mali zilizoko. Lakini, ili hayo kuweza 
kufanywa, ardhi, viwanda, makarakhana, 
mabenki na vyombo na njia za usafiri na 
uchukuzi zitabidi zitwaliwe na watu wafa- 
nyao kazi. Tofauti kuu ya uhasama ya ube- 
pari inayozidi kuwa kubwa, mgongano 
unaozidi kuwa mkali baina ya nguvu za 
uzalishaji mali na mahusiano ya uzalisha- 
ji mali, unafanya iwe ni jambo la lazima 
kwa jamii ya binadamu kulivunjilia mbali 
gamba la kibepari na kuzipatia nguvu za 
uzalishaji mali nafasi yote zinayoihitaji ili 
kuwanufaisha watu wote. 


ULIMBIKIZAJI WA RASILMALI 
NA UUNDWAJI WA JESHI 
LA WAKOSEFU WA KAZI 


- . . zi zi- Aa 
Tofauti nyingi za uhasama za ubepari zi 
nakuwamo ndani ya utaratibu wenyewe wa 









'Imali ya kijamii, 
ka rasilmali ya kija 
uzalishaji upya Wa 0 awa tabia yake kwa 
Ubepari unamithilishwa tadia ya 
yat 'opanuliwa, wala siyo kwa 
uzalishaji upya uliopanuliwa, “ 

; do - ” isi unaorejewa Lena na 
uzalishaji upya rahisi aa 
tena kwa upeo ule ule mwaka nenda mw: 

. chaji a uliopi wa una- 
ka rudi. Uzalishaji upya uliop EA ma 
wa - amani ya ziadi - 
tukiaje? Sehemu ya th ur ini pm BIA 
youndwa kwa jasho la wa anya . yi ni 
jiriwa inatumiwa na mabepari | za Ri . 
matumizi yao wenyewe ya kibinafsi, ilhali 
sehemu nyingine inatumiwa kununua ma- 
shine nyingine zaidi na malighafi na kua- 
jiri wafanyakazi wapya. Kwa njia hi, upeo 
wa rasilmali inayotumika unaongezwa na 
pia kulimbikizwa. 

Mambo gani yanayokuwa na athari juu 
ya upeo wa ulimbikizaji wa rasilmali? 

Kwanza kabisa, kunakuwa na kiwango 
cha unyonywaji wa watu wafanyao kazi: 
kila kiwango cha unyonywaji wao kikiwa 
cha juu zaidi, ndivyo wingi wa thamani 
ya ziada izalishwayo unavyokuwa mkub- 
. zaidi, na fursa za ulimbikizaji wa ra- 
cai zinavyokuwa kubwa zaidi. Mabepari 

a w KA aa ; 
ai maa mbinu ya kuishusha misha- 
ma ka ya thamani ya nguvu ya kazi 

Tia mari kima cha tha 

a ya kazi inayozidi , 

. ) p p 
ni jambo muhimu pi muongezeka WA 
WA AA ye athari Juu ya upeo 
wa ulimbikizaji, Ilivyokuw. wa 
yA yokuwa uongezekaji wa 


— Uja ya kazi katika matawi yale ya shughuli 


za 
mu kwa 


Wa ii am unapelekea katika kushusha 
ya UA KAAIW Ka aba ka. basi rasile 
yaweza kuutia mwango Ka 
WA wA n wingi mkubwa 
zaidi wa kazi iliyo hai na kwa hivyo kuka- 
mua kiasi kikubwa zaidi cha thamani ya zia 
da, Isitoshe, tija ya kazi inayozidi kuonge. 
zeka yapelekea kuzifanya mashine na mis 
tambo kuwa rahisi zaidi, jambo ambalo li- 
nafanya iwezekane kutumia zana nyingi za 
idi na kuzitumia kwa ufanisi zaidi kwa ra- 
silmali isiyobadilika ya ukubwa ule ule, 
Ukubwa wa rasilmali iliyokaridhiwa pia 
unakuwa na athari kubwa Juu ya upeo wa 
ulimbikizaji, kwani yaeleweka wenyewe 
kwamba, kukiwa na kiasi kile kile cha unyo- 
nyaji, wingi wa thamani ya ziada watege- 
mea juu ya idadi ya wafanyakazi wanyo- 
nywao kwa wakati huo huo mmoja, na ida- 
di ya wafanyakazi yategemea, kwanza ka, 
bisa, juu ya ukubwa wa rasilmali itumika, 
yo na mgawanyiko wake katika ile isiyobadi- 
lika na ile inayobadilika, ka 
Rasilmali inavyokuwa inalimbikizwa, mas 
tumizi ya kugharimia zana na vifaa huele- 
kea kuongezeka (yaani, kunakuwa na 
mwongezeko wa rasilmali isiyabadi kia ns 
pia matumizi ya kugharimia nguvu azi yi 
za inayoingizwa katika , uzalishaji 
nyongeza Inayomgiz zako wa 
mali, yaani, kunakuwa na ya yila UA 
rasilmali inayobadilika, Lakin ya ii wa 
yote ya rasilmali inapoongezeki, ga 






ia 


BAA Ba” 





UA -imali isiyobadilika yaele- 
Ua upesi Sadi kuliko ile ya 
Bansii “nayobadilika, ilivyokuwa mabe- 
wai aingiza zana mpya na zenye nauja 
zaidi kwenye miradi yao. Wao wanashawi- 
hiwi kufanya hivyo kwa sababu ya tamaa 
ya kujichumia faida za nyongeza, na pia 
kwa sababu ya mapambano yao ya mchua- 
no na mabepari wengine. Ufundi wa hali 
ya juu zaidi unafanya iwezekane kupungu- 
za gharama za kizio kimoja kimoja cha uza- 
lishaji mali kuwa chini ya kiwango cha wa- 
stani, na kwa hivyo kupata mapato ya ziada. 
Isitoshe, unawasaidia mabepari pia kuima- 
risha mastakimu yao ya mchuano. Utumiaji 
wa mashine zenye tija kubwa zaidi unasai- 
dia kutoa kiasi kile kile cha bidhaa au 
hata kikubwa zaidi kwa kuajiri idadi ndogo 
zaidi ya wafanyakazi; na wafanyakazi kwe- 
nye miradi mingi wanajua kwa uzoefu wao 
kaz kamei kwamba uingizaji wa zana mpya 
wakusudia kupigwa kalamu kazini. 

Kwa hivyo, ulimbikizaji wa rasilmali una- 
pelekea aa chapuchapu zaidi wa 
Ka aa aginisha ka 
ia inayobadilika, na ilivyo- 
mapa ya watu wenye kuajiriwa yatege- 

Juu ya ukubwa wa rasilmali inayobadi- 

lika, basi upunguzaji wa seh 
maanisha kwamba waf Sata yake wa- 
akuwa hawahitajiki katika uzalishaji maji, 
hilo k waz uzalishaji mali. 
wazi hasa hii leo. 


Wingi mkubwa wa vi Ka 
rasilmali katika nchi za kitassi SUK 
lea unatumika katika kuingi — 
- uingiza ufundi na 
mashine zenye kuokoa kazi, kama vile 
robot (mashine zijiongozazo ; 
taratibu za uzalishaji mali WAYO 
bishika upesi, maku zaidi SIE 
pesi, ambazo zinasaidia kupun- 
guza matumizi hasa yale ya kugharimia 
nguvukazi na mishahara. Mabepari, kama 
kawaida, huwa wanajifungia nafsi zao kati- 
ka kuirekebisha upya kiufundi miradi ya 
zamani na kuifanya ifalie uzalishaji mali 
utumiao ufundi wa hali ya juu kabisa, laki- 
ni wanajizuia kujenga miradi mipya ya kiu- 
chumi ambayo ingepelekea kuwako nafasi 
mpya za kazi. 

Ukuaji chapuchapu zaidi wa rasilmali isi- 
yobadilika kwa kulinganisha na rasilmali 
inayobadilika unapelekea katika kupungua 
kwa uwiano kwa utashi wa nguvukazi na 
kutokezea kwa nguvukazi “isiyohitajika”, 
ambako kunakusudia wakosefu wa kazi am- 
bao wanaunda “jeshi la akiba la shughuli 
za viwanda”. Hakika, uchomozaji wa wa" 
fanyakazi “wasichitajika” miongoni mwa 
wananchi ni tokeo la moja kwa moja la 
mbikizaji wa rasilmali. 

Wazalishaji mali kwa upeo mdogo—ma” 
fundi wa kazi za WMROTDTA a ; 
bao wanateketezwa mashindano—pt? 
wanajiunga na safu za jeshi la wakai 
wa kazi. 








; la kazi la akiba la shughuli za viwan- 
Aa linaundika kwa njia hiyo, i ka- 
ma ni zao tu la uchumi wa kibepari, bali pia 
ni sharti la maendeleo yake. Lenin anasema 
kwamba jeshi hilo “linakuwa ni kiandamizi 
cha lazima cha uchumi wa kibepari, am- 
bao hauwezi kuwako wala kuendelea bila 
yake.” Wakati wa uhuikaji wa shughuli za 
kiuchumi, bepari anachukua kutokana nalo 
nguvu mpya ya kazi, ilhali wakati wa micha- 
fuko yeye huwatupilia mbali wafanyakazi 
majiani. ; 

Kuwako kwa jeshi la akiba la shughuli za 
viwanda kunamwezesha bepari kuzidisha 
unyonywaji wa wafanyakazi walioajiriwa 
kwa kuurefusha muda wa kazi ya kutwa, 
akiongeza ukamuliwaji wa kazi kwa wingi, 
na kupunguza mishahara. Bepari anaona 
kuwa ni jambo la faida kuwa na akiba ya 
nguvu ya kazi “isiyohitajika”, kwani ana- 
hitajia watu ambao wako tayari kufanya 
kazi kwa masharti anayoyaweka kwa amri 
yake. Bepari anataka wafanyakazi “wafu- 
nzwe” katika shule hizo za ukosefu wa kazi 


ili kuwafanya wawe maridhia zaidi na wa- 
Saa madai yao. 

am waji muakunji wa; jeshida kazi Ja 
akiba la shughuli za awa ni kawaida 
mahsusi ya ukazi wa wananchi ambayo ni 
ya Sa KWA ubepari, Ni kawaida 3m- 
bayo kwa Mujibu wake wananchi wafanyao 


0 <271 wanatoa jasho lao ili kulimbikiza rasil- 


' 


mali na kwa hiv : 
kineeishamba kuki Wh kile ambacho 
kwa kiasi fulani. Wa wasichitajika 
Idadi ya kupin - Na, 
chi katika kidhi ya, pa maja kiasi ya wanan- 
umbo matatu Ai 1! mnachukua mia 
lofichika na la mtuamo "fa wakati huo, Uili- 
Umbo la wakati hu ; 
ya kupindukia ya ma ka 
fanyakazi waliopoteza WA aaa 
na ambao mara huingizwa waji 
wa uzalishaji | AL 
wa UTI wa wafanyakazi hao ka- 

a uzalishaji mali ni upanuliwaji wak 
kwenye miradi hii au ile, ufunguliwaji n— 
viwanda vipya na makarakhana ma kui 
ka Wa 

1 sababu ya kutupwa nje ni upunguzwaji 
wa uzalishaji mali, uingizwaji wa kaaa 
mpya, ufungaji wa viwanda na makarakha- 
na na kama hayo. Kwanza kabisa ni wafa- 
nyakazi wakongwe na wa kigeni ndio wa- 
naolazimika kujiunga na safu za wakosefu 
wa kazi, kwani mabepari hupendelea ku- 
chagua wafanyakazi walio vijana na We- 
nye nguvu zaidi kutoka miongoni mwa je- 
shi hilo la kazi la akiba. Lakini ukosefu 
wa kazi umefikilia kiwango cha juu sana 
miongoni mwa wale waliohitimu shule na 
vijana wengine. 

Umbo lililofichika la idadi ya kupindukia 
ya wananchi ni la kawaida zaidi katika se- 
hemu za vijijini. Kwa hivyo, umbo hilo ma- 

HA 


Wa. Fi 


Si 


ingi linaitwa kama idadi ya kupindu- 
WA Sadi katika kilimo. Linahusika 
na kuwako huko vijijini idadi kubwa ya wa- 
tu wasiokuwa na njia yo yote ya kujipatia 
riziki. Tabia mahsusi ya umbo hilo lililofi- 
chika la idadi ya kupindukia ya wananchi ni 
kwamba mkulima anaweza kutoa jasho lake 
shambani kwa muda wa saa 12 na zaidi ku- 
twa, na juu ya hivyo kupata haba sana kwa 
kazi yake. Anaendelea kuishi kijijini, na 
inambidi azidi kukaza mkaja. Lakini, hawe- 
zi kuendelea kufanya hivyo kwa muda mre- 
fu: yeye ni mtu anayeweza kuwa mfanyaka- 
zi wa kuajiriwa. Wakati anapokuwa hawezi 
tena kuvumilia maisha kama hayo, yeye 
hutoka kwenda kutafuta kazi mjini. Kati- 
ka nchi zinazoendelea, kama vile nchi za 
Afrika, sehemu itwaliwayo na nguvukazi zi- 
sizohitajika huko vijijini imefikilia asilimia 
50, na katika baadhi ya nchi hata asilimia 
70 ya wananchi wote wafanyao kazi. Ida- 
di ya kupindukia ya wananchi katika kili- 
mo imechukua mapeo makubwa sana kati- 


ka nchi nyingi za Asia na Amerika ya Ki- 
latini. 


€nye umri wa kufanya kazi 
a mrefu 


; ja. 





sana na kuishi kwa kutegemea mka 
nazotolewa kupewa masikini AA 
wagonjwa na kini, ma pia viwete, 
Jeshi la wakosefu wa kazi ni ki za 
kisichoepukika cha ubepari. Wa 
kosefu wa kazi katika nchi zinazoendelea 
zenye kushika njia ya kibepari inajumlikia 
mamia kwa mamilioni. Ukosefu wa kazi ni 
shari ya kijamii hata katika madola ya ki- 
bepari yaliyoendelea kabisa: katika 1960, 
kulikuwa na kiasi watu milioni 8 wasioku- 
wa na kazi kabisa waliorajisiwa rasmi ka- 
tika nchi za kibepari zilizoendelea; mna- 
mo katikati ya miaka ya 1975—milioni 15, 
katika 1980—milioni 25, na katika 1985— 
zaidi kuliko watu milioni 30. Mlolongo wa 
wakosefu wa kazi nchini Marekani unge- 
nyoka kuvuka nchi nzima kutoka mwambao 
wa Atlantiki hadi ule wa Pasifiki. . 
Ukosefu wa kazi ni shari kubwa ya kija- 
mii, wala hakuna kiasi cho chote kile cha 
takwimu kiwezacho kuelezea vilivyo ma- 
saibu yanayowakuta wakosefu wa kazi. 
Ukosefu wa kazi si umasikini tu au ukose- 
fu wa pesa. Kukosa kazi kwamaanisha ku- 
jaaliwa kusibiwa na dhiki ya kana na 
ya unyonge, kwa sababu kunakusudia aaa 
pwa nje ya maisha ya khaa KA 
siasa ya jamii. Kunamaanisha ku 
wa katika hali ya kutokuwa na nguvu yo za 
te wakati ambapo hadhi yenyewe JE aa ga 
inapondwa kabisa. Mateseko ya watu 


ea S 





" i ni ya kutisha mno: wao 
Wa ma hofu ya daima ya kutowe- 
za kamwe kupata kazi nyingine, inawabidi 
wapige foleni kwenye ofisi za kutoa nafasi 
za kazi, wanafurushwa kutoka majumbani 
mwao, mali zao zinapigwa mnada, vitu wa- 
livyonunua kwa mkopo wa kulipia kidogo 
kidogo vinachukuliwa, wao wananyimwa 
vitu vya lazima kabisa kwa maisha, na njaa 
na ukosefu wa sitara ya nyumba mara nyi- 
ngi huwatokomeza katika maafa ya kujiua. 
Ukosefu wa kazi unawaathiri watu vibaya 
sana kimaadili, unasababisha kushiriki ule- 
vi, kusibiwa na maradhi mbalimbali ya akili 
na kupandwa kichaa na pia kuvunjika kwa 
familia zao. 


KAWAIDA YA KIJUMLA 
YA ULIMBIKIZAJI WA KIBEPARI 


waa wa utajiri, anasa na starehe kwe- 
nye ncha moja ya jamii ya kibepari unape- 
lekea pasina kuepukika zaa maya ii 
yanayoongezeka miongoni mwa wale wa- 
nzaoshurutishwa kufanya kazi ya kitumwa, 
pia ukuaji wa ukubwa wa tabaka la wafa- 
ueneaji wa ukosefu wa kazi na 

hali ya watu wafanyao ka- 
kijumla ya ulimbikizaji 
a na kufafanuliwa 





wawi 


wa 


rasilmali itumikayo, ukubwa na 

ukuaji wake na, kwa hi 0, pi wingi wa 
te wa umma wa AWA wai .. 
tija ya kazi yake, ndivyo jeshi la akiba la 
shughuli za viwanda linavyozidi kuwa kub- 
wa.... Lakini kila jeshi hili la akiba likiwa 
kubwa zaidi kwa kulinganisha na jeshi la 
kazi litumikalo, ndivyo wingi wa idadi ya 
kupindukia ya wananchi, ambao maafa yao 
ya ufukara yanalingana moja kwa moja na 
mateseko ya kazi ya jeshi hilo la pili, una- 
vyokuwa mkubwa zaidi. Hatimaye, kila se- 
hemu zilizo masikini zaidi za tabaka la wa- 
fanyakazi zikiwa za kutandaa zaidi, halika- 
dhalika na jeshi la akiba la shughuli za vi- 
wanda, ndivyo ufukarikaji wake rasmi una- 
vyokuwa mkubwa zaidi. Hii ndiyo kawaida 
kamilifu ya kijumla ya ulimbikizaji wa ki 


bepari.” 





hali ya tabaka la wafanyakazi kuwa ahasi 
zaidi. 


sana zinakuwa zimekusanyi- 
aa aa mwa mabwanyenye: katika 
Uingereza. kwa mfano, asihawa | ya wa- 
kazi wanajitwalia asilimia 25 ya miliki ya ki- 
musa ya miliki yote ya kibinafsi ya nchini; 
huko Marekani, asilimia 1 ya kikundi cha 
jua cha watu walio matajiri zaidi kuliko 
wote wanami thuluthi ya utaji wote 
wa taifa; jumba kuu moja himilikiwalo na 
mamboneya wakubwa wa Kimarekani, aki- 
na Vanderbik, lina vyumba 250, na kugha- 
nimu dola milioni 60; mabepari wengi wa- 
na ndege zao wenyewe za kibinafsi. meri- 
kebu za usafiri wa baharini, mikururo ya 
magani ya raha, na zaidi kuliko kasri moja 
katika sehemu za starehe za fahari kabi- 


sa. 

Kwenye ncha nyingine ya jamii ya kibe- 
bani kuna tabaka la wafanyakazi, ambalo 
hali yake yaelekea kuwa ahasi kwa uwiano 
nz kwa ukamilifu kwa kadiri ubepari una- 
vyoendelez. 





itwahwayo na wafanyakazi ' 
taifa, katika zao la kaa naa Pato la 
utajiri wa taifa ni ki yesho cha hali ya aa 


tabaka la wafanyakazi. aza 
nusu ya pili ya miaka ya 1980 kwa kulinga- 
nisha na kipindi kama hicho katika miaka 
ya 1970 mshahara halisi huko Marekani ili- 
shuka chini takriban kwa asilimia 20. mhali 
kiwango halisi cha faida za mashirika ya 
Kimarekani (baada ya kwisha kukatwa ko- 
di) kilipanda juu, mnamo muda huo huo, 
kwa asilimia 50. 

Kawaida ya kijumla ya ulimbikizaji wa ki- 
bepari pia inapelekea kuwako mwelekeo wa 
hali ya watu wafanyao kazi kuwa ahasi kwa 
ukamilifu, na hii inatokezwa katika ukuaji 
wa “umasikini hasa” na wa “umasikini kwa 
maana ya kijamii”. i 

“Umasikini hasa” wamaanisha kutojua 
shibe na kupigwa na njaa hasa kwa umma 
wa wananchi, hali mbovu za maskani, na 
fasi zilizopakika mno za kutosheleza mahi- 
taji ya lazima kabisa kwanguonaviu vya. 

Masimulizi ya Mi 








natetemeka kwa vigwanda Ta hafifu; 
watoto wana nyuso za kijitu uzima na atha- 
ri ya njaa yaweza kuonekana usoni mwa ki- 
la mtu, mtoto mdogo au mtu mzund: Hata 
leo, watu wengi katika nchi za kibepari 
kwa hakika hasa wana haja ya kipande cha 
mkate. Zaidi ya watu milioni 800 katika 
nchi zinazoendelea wanaishi katika hali ya 
umasikini mtupu, wakishindwa kutosheleza 
mahitaji yao ya lazima kabisa, na idadi 
yao inatarajiwa kuongezeka kufikilia bilio- 
ni 1.2 kutakapoingia karne ijayo. Kiasi wa- 
tu milioni 50, mkiwemo watoto milioni 15, 

wanakufa kwa njaa kila mwaka katika nchi 
za “Ulimwengu wa Tatu”; watu wazima mi- 

lioni 700-800 hawajui hata alifu na watu 

bilioni 1.5 wamenyimwa msaada wa matiba- 

bu wa lazima kabisa katika nchi za Asia, 

Afrika na Amerika ya Kilatini. 

Mwelekeo wa hali ya tabaka la wafanya- 
kazi kuwa ahasi kwa ukamilifu chini ya ube- 
pari unahusiana na ukuaji wa jeshi la kazi 
la akiba la shughuli za viwanda, jeshi la 
wakosefu wa kazi na upunguaji wa misha- 
hara halisi. Unatokezwa pia katika upanda- 
ji juu wa kodi na gharama za huduma za 
matibabu. Inawabidi wafanyakazi wame- 


nyeke mno, na engi 1 1 j ; 


akutwa na masaibu ya kufik jali 
kazini na maradhi m , Wa 


- mengine mbalimbali ya- 
Bia na kazi zao. Yote hayo Size 
ya wapoteze nguvu yao ya uhai isiyore- 


jelezeka tena. Kuna idadi | ka 

zeka ya ajali za viwandena CY waa 
huko kuwachokesha mno wafan we Wi na 
ka nchi zote za kibepari. Huko ya ati- 
kwa mfano, kuna kadhia kama hizo kiasi 
milioni 5 kila mwaka, katika Ujerum Jasi 
Magharibi—milioni 2, na huko wa 
Italia—zaidi ya milioni 1 kila moja yao 
Hivyo ndivyo ilivyo bei hiyo ya umwagaji 
damu ambayo tabaka la wafanyakazi . 
di NII mabepari ili kudhaminia ukuaji 
wa faida zao. 

Kwa sababu ya kodi kubwa mno za nyu- 
mba, koo nyingi za tabaka la wafanyakazi 
hulazimika kujikunyata katika maskani ya- 
siyofaa kuishi binadamu—katika vyumba 
vya chini ya ardhi, darini na nyumba mbo- 
vu za mjini. Asilimia ishirini ya eneo lote 
la ukazi katika miji mikubwa ya Marekani 
inatwaliwa na sehemu zenye majumba ma- 
bovu, ambazo zinaendelea kukua kuizun- 
guka mitaa ya shughuli za kiuchumi kama 
uvimbe wenye madhara kwa afya: kutoka 
asilimia 25 mpaka 30 ya wakazi katika miji 
ya Kimarekani na Kiingereza wanaishi ka- 
tika majumba mabovu yasiyofaa kukaliwa 
na watu; nyumba nyingi nchini Uwaara 
aghalabu huwa hazikuandaliwa vilivyo S4- 
weza kustahamili.baridi kali, na nyingi kati 
ya hizo hazipashwi ujoto. Kwa aa Ya 
habari zilizochapishwa katika BasIWA Fa, 
ingereza Mormng Star kiasi watu 4U, 


125 


ilimi a0 wakiwa na umri wa miaka 
mayai katika visiwa vya Uingereza 
wanakufa kila mwaka kwa mayai, ya ai 
gwa na baridi. Maafa hayo ni fed J a ku- 
bwa kwa Uingereza ya karne ya 2 , moja- 
wapo ya nchi tajiri kabisa za ua 
wa kibepari, ambayo serikali yake imekuwa 
haishi kupunguza matumizi yaliyokusudiwa 
kwa madhumuni ya kijamii, mkiwemo 
mahitaji ya wananchi kupatiwa” nyumba. 
“Umasikini kwa maana ya kijamii” unaku- 
sudia pengo linalozidi kuwa kubwa baina 
ya kiwango kinachozidi kupanda juu cha 
mahitaji na kiwango cha matumizi yenyewe 
hasa ya vitu vya lazima kwa maisha kwa 
upande wa watu wafanyao kazi. 

Hata katika nchi zilizo tajiri kabisa za 
kibepari, hali za maisha za idadi kubwa ya 
wafanyakazi ni za chini kuliko kima cha 
umasikini kilichowekwa rasmi. Nchini Ma- 
rekani asilimia 15 ya wakazi wa huko wa- 
naishi katika hali zilizo za chini zaidi kuliko 
kima hicho. Katika nchi zilizo wanachama 
WA Jumuiya ya Kiuchumi ya Ulaya (Soko la 
Pamoja), zaidi kuliko watu milioni 30 wa- 


naishi katika hali zilizoko chini ya kima 
hicho cha umasikini. 


Utumikaji wa kawaida ij 

Utumikaj ya kijumla ya 
Kiji wa kibepari Ka aa agi 
| a okika katika kuzifarakisha nguvu za 
Wa ja ya kusababisha kwa lazima ku- 


A ama mkali wa kitabaka na wa ki- 


jamii chini ya ubepari, Kwenye ncha moja 
twakuta wanyonyaji, ambao wanaishi yaa 
kujitwalia thamani ya ziada na wako tavya- 
ri kufanya uhalifu wo wote ili kukuza aa 
ida zao. Na kwenye ncha nyingine—tabaka 
la wale wanaonyonywa, ambao kazi yao isi- 
yolipwa, jasho na machozi yao ndiyo ya- 
nayozidisha mapato ya wanyonywaji. Wa- 
nyonyaji ni wachache, ilhali wafanyakazi 
ndio wengi sana. Maslahi yao hayapata- 
nishiki kamwe, na mapambano baina yao 
hayaepukiki asilani. 


MATABAKA NA MAPAMBANO 
YA KITABAKA 


Muundo wa kijamii katika nchi za ki- 
bepari ni wa aina nyingi mbalimbali. Licha 
ya matabaka makuu yenye kuhasimiana— 
mabwanyenye na wafanyakazi—twaona ha- 
pa pia makabaila, wakulima wanaojishu- 
ghulisha na kilimo cha kujitegemea wenye- 
we na makundi mengine ya wananchi. Ku- 
na pia makundi fulani fulani ndani ya ma- 
tabaka haya. Mathalan, tabaka la mabwa- 
nyenye linaambata mabepari wakubwa na 
wadogo, hao wa mwanzo wakiwa ni wamili- 
kaji wa miradi mikuu, maduka makubwa 
na mabenki, na hao wa pili—wakiwa ni was 
fanyabiashara wadogo wadogo, wakulima 
wenye kuajiri vibarua wachache wa kilimo, 
na wale wenye viwanda vidogo vidogo vya 


UA 





j 
| 
za 


i wa vyombo vilivyoharibika na 
vinginevyo. Wasomi, ambao aa 
giko ulio sawa vile vile, ni kun 1 AA zia 
mii lililo kubwa kwa kiasi hivi. Kun 1 j 0 
linaambata wale wanaoshughulika na kazi 
a akili, miongoni mwao mkiwemo wana- 
sheria, walimu, madaktari, wahandisi, ma- 
fundi wa mitambo, mekanika, n.k. Sehemu 


kubwa zaidi ya wasomi ni watumishi wa 
ngazi za juu walioajimwa na mabepari. 
Wao, kwanza kabisa, ni wahandisi na ma- 
fundi wa mitambo. 

Kwa kadiri ubepari unavyokuwa unaen- 
delea tabaka la wafanyakazi linazidi kukua 
kwa idadi, ilhali mpangiko wake kwa muji- 
bu wa sifa za ubora unazidi kubadilika, na 
viwango vya elimu na ujuzi wa kazi vina- 
panda juu, na mtindo wake wa maisha na 
mambo ya kirohoni yanabadilika. Mfanya- 
kazi wa kuajiriwa wa kisasa anatofautiana 
sana na yule wa mwishoni mwa karne ili- 
yopita. 

Nadharia fulani zilizoenea sana katika 
nchi za kibepari zilizoendelea zinadai 
kwamba tabaka la wafanyakazi, kama hivyo 
lilivyo, “linatoweka”, “linayeyuka” ndani 
ya makundi mengine ya jamii. Hoja kuu 
itolewayo ni huo mwongezeko mkubwa sa- 
na wa idadi ya wahandisi, wanasayansi, wa- 
anyakazi wanaotumika katika upande wa 

Sao na ukurugenzi. Lakini, kwa hakika 
, Jambo hilo halikusudii utowekaji wa 


128 


utengenezaj 


tabaka la wafanyakazi wa kuajiriwa, bali 
kumekuwa na mwongezeko tu wa idadi ya 
watu wenye kuwauzia mabepari nguvu yao 
ya kazi. Neno hilo “proletarii” (tabaka la. 
wafanyakazi) hivi sasa limeshakuwa na ma- 
ana pana sana. 

Tabaka la wafanyakazi la kisasa laambata 
siyo wafanyakazi wa viwandani, makarakha- 
nani na mashambani tu, bali pia wingi 
mkubwa wa wahandisi na mafundi wa mita- 
mbo wa kawaida wanaowafanyia kazi mabe- 
pari kwa ujira. Wao pia wanawauzia mabe- 
pari nguvu yao ya kazi na kuwazalishia 
thamani ya ziada. Watumishi wa maofisini 
na wa kibiashara wa sehemu ya chini na ya 
kati wanakuwamo pia miongoni mwa wafa- 
nyakazi wa kuajiriwa. Kwa hivyo, tabaka la 
wafanyakazi la kisasa ni umbile la kijamii 
la sehemu nyingi ambalo mpangiko wake 
wa mtataniko na msingi wake mpana wa ki- 
jamii ni ushahidi tu wa ukuaji wake usio- 
sita, badala ya “utowekaji” wake. - 

Jamii ya kibepari inatatuliwa kwa tofauti 
kali za uhasama za kijamii, kwa sababu 
maslahi na matamanio ya matabaka na ma- 
kundi mbalimbali ya kijamii yanahitilafiana 
vikali sana na mara nyingi ni yenye kupin- 
gana. Mathalan, mabepari wanataka kuhi- 
fadhi utaratibu ule wenye kuwawezesha ku- 
chuma pesa kwa kuwanyonya wafanyakazi 
wa kuajiriwa. Lakini, tabaka la Wa 
kazi, kwa upande wake, linataka utaratibu 


129 


0447 







ubomolewe, na kukomesha utu- 
kama ma uajiriwa. Mzalishaji bidhaa mmo- 
ja mmoja na vibwanyenye kamata 
seka kwa utawala wa wenye rasilmali ku- 
bwa, ilivyokuwa wanateketezwa kwa upeo 
mkubwa zaidi na zaidi, na kupaza malala- 
miko yao dhidi ya udhalimu huo. Maslahi 
ya wingi mkubwa wa watu katika jamii ya 
kibepari hivi sasa yanahitilafiana vikali sana 
na maslahi ya kikundi kidogo cha matajiri 
wakuu wa viwanda na fedha wa tabaka la 
mabepari, ambao ukandamizi wao unahisi- 
wa na matabaka na makundi yote ya kija- 
mii. 

Tofauti iliyoko baina ya tabaka la wafa- 
nyakazi na mabwanyenye ndiyo tofauti kuu 
ya uhasama ya kitabaka ya jamii ya kibepa- 
ri. Maslahi yao yanapingana kabisa. Hiyo 
ndiyo maana kwa nini mahusiano yao yaka- 
wa yanachukua umbo la mapambano maka- 
li. Hali ya unyonge ya tabaka la wafanyaka- 
zi katika jamii ya kibepari na ukandamizi 
na uonevu wanaokutishwa wafanyakazi 
unawachochea kuinuka ili kuendesha ma- 
Haa wwa ya kitabaka. Tabaka la wafanya- 
ama ma aieayo kuifna aza 
Mana . wa katika kupa- 

na rasilmali kwa ajili ya kuwania 

maslahi yake lenyewe. Vu a 

- Vuguvugu la tabaka 


la wafanyakazi kati A ; aka 
E la kha vaa tika nchi za kibepari ni 


wa na lililopan ilivyo. 
— Tabaka la wafanyakazi mamea aana kemiari 


kupeleka mbele na ya kujumuisha 
ambano ya kimapinduzi Sami 
fe za kidemokrasi KA Ya harakati zo. 
Mabwanyenye wanafanya juu chini kwa 
kutumia njia zote walizo nazo ili kuudi- 
dimiza mtokezo wo wote wa dukuduku la 
wafanyakazi, wakitomeza polisi na jeshi na 
kukimbilia kutumia mahakama na magere- 
za kwa madhumuni hayo. Katika siku za 
zamani, wafanyakazi wenye kuteta au ku- 
taka msaada walikuwa wakipigwa risasi au 
kunyongwa, na hayo yanatokea muda hata 
muda katika nchi za kibepari hata leo. La- 
kini, siku hizi mara nyingi kunatumiwa njia 
“za kiutu” zaidi, kama vile kutawanya ma- 
andamano ya mateto, utumiaji mabavu kwa 
wingi kwa upande wa polisi, faini kubwa na 
vifungo vya jela, uingizwaji katika orodha 
ya watu wanaotuhumiwa, na ugaidi wa ha- 
pa na pale dhidi ya viongozi wenye shime 
zaidi wa tabaka la wafanyakazi. Lakini ha- 
yo hayabadili cho chote. Hakuwezi kuwa na 
mapatano yo yote baina ya wanaokandami- 
za na wale wanaokandamizwa, na kila nchi 
moja ya kibepari inagawanyika katika nchi 
mbili: katika nchi moja kuna wale wanao- 
toa, na katika nyingine kuna wale wanao- 


twaa. ua 
Mapambano ya kitabaka yaendeshwayo 
na wafanyakazi dhidi ya mabepari yaa 
bata kila upande wa katika ati 
kibepari. A 








no ya kiuchumi ni mojawapo la 
SA tahim sana ya si aaa nA. 
endeshwayo na tabaka la naiita — aki. 
naendeshwa kwa ajili ya kuwania azi, n. ? 
di ya kufukuzwa kazi, pia kupigania hai 
njema zaidi za kazi na upandishwaji wa mi- 
shahara. Migomo ya kiuchumi ni hatua ya 
kwanza ya kuwashirikisha wafanyakazi ka- 
tika mapambano ya kitabaka ya kimatendo. 
Migomo huenda ikaukumba mradi mmoja 
mmoja, matawi mazima mazima ya kiuchu- 
mi na hata nchi nzima pale panapoitishwa 
migomo ya taifa. 

Kuna migomo ya saa moja, siku moja na 
siku nyingi. Katika baadhi ya nchi, kama 
vile Japan maandamano ya migomo ya ma- 
jira ya kabla ya kiangazi na baada ya kian- 
gazi yamekuwa yakifanyika kwa desturi ki- 
la mwaka. Inaandamana na migomo mikuu 
ya wafanyakazi wa matawi mbalimbali ya 
kiuchumi. Ndani ya mashirika makuu, mi- 
gomo inafanywa baadhi ya wakati siyo na 
wafanyakazi wote, bali na wale watumikao 


kwenye “mradi muhimu” 

; , ambako sehemu 
mbalimbali kut. : ai 
kiwa oka kwenye viwanda vingine 


y pamoja hatimaye. Migomo 
. SAWE kiasi kikubwa wa BA Ha 
a shirika Zima na, endapo kukipati- 

pi pa wito kutoka kwa wafa- 
Tuu miradi mingine ya shirika hi- 
zia, huenda ikadumu kwa muda mrefu sa- 





Baadhi ya migomo huwa ni ya “madara- 
Ja , ambapo mshinikizo mkubwa zaidi hu- 
aa waku ambapo mgomo anzishwa 
; ara! u viwanda fulani unaku- 
ja kushirikiwa na vingine baadaye, n.k. Wa- 
fanyakazi baadhi ya wakati hufanya migo- 
mo ya kuonya au ya midhahara. Wakati mi- 
gomo inapokuwa inaendelea, wagomaji ma- 
ra nyingi huweka vingojo kwenye miradi 
yao inayohusika ili kuwazuia wavunja migo- 
mo wasiingie humo. 

Kumekuwa na mfumuko mpya na wa 
nguvu zaidi wa mapambano ya kitabaka 
baina ya kazi na rasilmali kufuatia michafu- 
ko ya kiuchumi ya katikati ya miaka ya 
1970 na mwanzoni mwa miaka ya 1980, 
ambayo ilizikumba nchi zote za kibepari 
zilizoendelea kwa viwanda, ilisababisha ku- 
panda juu kwa kiwango cha ukosefu wa 
kazi, mfumuko wa sarafu na upandaji juu 
uliofuatia wa gharama za maisha, na kuzidi- 
sha unyonywaji wa wafanyakazi. Ukali wa 
mapambano hayo ulikuwa umelengewa 
kwanza kabisa dhidi ya ufungwaji wa Vi- 
wanda na ufukuzwaji wa wafanyakazi kwa 


umati. A 
Sakata za umati za kupinga kitisho cha 
kufukuzwa kazi au kujibiza hatua hiyo zi- 5 
mekuwa; zikitukia takribani katika mema 
te za kibepari zilizoendelea mnamo mia 
ka kadhaa iliyopita. Mapambano ya <up 
gania upatiwaji kazi yamekuwa yakichu. 








mkubwa sana katika nchi za Ulaya 


A Uingereza, Ufaransa, Ubel- 


ya Magharibi: 
. mawa ya kiuchumi AA AHA 
kwa nguvu zaidi na wafanyakazi wa wi 
muishwa katika vyama. Vyama vya wala- 
nyakazi vimekuwa vikifanya mengi kuya- 
endeleza mapambano ya kitabaka ya wa- 
fanyakazi na kutetea maslahi yao. 
Mapambano ya kiuchumi ya tabaka la 
wafanyakazi yanaweza kufuzu pale wafa- 
nyakazi wanapokuwa wamejumuishwa kati- 
ka vyama na kuungana ili kupigania haki 
zao, lakini viongozi wa baadhi ya vyama 
vya wafanyakazi wamekuwa wakikwamisha 
kikaidi kwa visingizio mbalimbali mwelekeo 
wa kuleta umoja katika harakati za vya- 
ma vya wafanyakazi. Hayo yamekuwa yaki- 
wanufaisha wamilikaji wa rasilmali kubwa, 
ambao wanataka “kuvitia lijamu” vyama 
vya wafanyakazi, huku wakiendesha sera 
ya kuziwekea mpaka haki na uhuru wa 
VYANA Vya wafanyakazi na kukinza kwa 
. wa ukuaji wa safu za vyama vya wafa- 
Licha ya ma 
ka la wafanyakazi katika nchi za kibe 






wa mara nyingi huwa na tabia ya kisiasa 





kama ni aina mojawapo , : 
mfumo wa kibaya wa. La aa 
. ai za tabaka la wafanyakazi, vyama 
y siasa vya tabaka la wafanyakazi na 
kwanza kabisa vyama vya wafanyakazi, vi- 
naendesha kampeni za kisiasa zenye kuam- 
bata taifa zima na kufanya mikutano ya 
hadhara, vinashiriki katika chaguzi za kie- 
nyeji na nyinginezo, na kutoa juhudi nyi- 
ngi katika kupinga mashindano ya kujirun- 
dikia silaha na ushari wa kivita, kwa ajili 
ya kuimarisha amani, na kuhifadhi uhuru 
na haki za kidemokrasi zilizopatikana na 
watu wafanyao kazi. 

Mapambano ya kiitikadi ya tabaka la wa- 
fanyakazi ni mapambano ya mawazo na 
maoni yenye kuwakilisha maslahi ya ki- 
tabaka ya wafanyakazi kwa madhumuni ya 
kuishinda kabisa athari ya kiitikadi ya ma- 
bwanyenye na kuwakomboa wafanyakazi 
kutokana na fikira fupi, desturi na mazo- 
ea ya ulimwengu wa zamani. NI 

Vyama vya Kikomunisti na vya Kifanya- 
kazi ni wapiganaji thabiti zaidi wenye kute- 
tea haki za wafanyakazi. Harakati za kiko- 
munisti zimepitia njia ndefu sana tangu 
wakati wa kuanzishwa mnamo katikan ya 
karne ya 19 na Marz na EngeskwaUmoja 
wa Wakomunisti, jumuiya yakwanzayakr 
mataifa ya tabaka la wafanyakazi. aa 

Jumuiya ya Kimataifa ya Watu Wafanyao 
Kazi, International ya Kwanza, VIyor 















na Mars na Engels soma Watawa ya 
tional ya Kikomunisti, WA IA 
baadaye na Lenin katika 1918, zi WA ya 
umuhimu mkuu kwa uchomozaji na ukuaji 
wa harakati za kikomunisti. , ; 

Vyama vya Kikomunisti na vya Kifanya- 
kazi, vilivyo vitiifu kabisa kwa lengo la ta- 
baka la wafanyakazi, viko katika safu za 
mbele za wapiganaji dhidi ya mfumo wa ki- 
nyonyaji, na kupigania amani, demokrasi, 
uhuru wa kitaifa na usoshalisti. Katika ba- 
adhi ya madola vinatokeza mbele kama 
nguvu madhubuti ya kisiasa yenye athari 
kuu juu ya mienendo ya kisiasa ya nda- 
ni. 

Mathalan, Vyama vya Kikomunisti vya 
Ufaransa na Italia vina kura za mamilioni 
ya watu katika chaguzi mbalimbali na kuwa- 
kilishwa bungeni. Zaidi ya watu milioni 40 
hivi sasa wanawapigia kura wagombea 
uchaguzi wanaowakilisha Vyama vya Ki- 
komunisti katika nchi zisizo za kisoshalisti. 
Vyama vya Kikomunisti na vya Kifanyakazi 
vinawakilishwa katika mabunge ya madola 
KAA Mpini pia na maelfu ya Wako- 

ti guliwa katika 
ya miji ya ngazi zote. Wakomunisti wa- 
natwaa jukumu muhimu katika vyama vya 
wafanyakazi, jumuiya za vijana na n E 
Sinezo za umma. Ma 
Vyama vya Kikomunisti 
oa mojawapo la majukum 








mabaraza 


vinaamini kwam- 
U yao makuu sasa 


ni kuupanua mpaka wa mapambano dhidi 
ya majaribio yapingayo maendeleo ya ku- 
taka kuzivunja harakati za kimaendeleo na 

za kidemokrasi, kuchochelea kichaa cha 

ushari wa kivita na kulinyima tabaka la 

wafanyakazi uhuru na haki zilizopatikana 

katika mapambano yake ya muda mrefu na 

ya ung'ang'anivu dhidi ya mabwanye- 

nye. 

Vyama vya Kikomunisti vinawania kuwa- 
unganisha wote wale watakao amani, de- 
mokrasi na maendeleo ya kijamii katika ku- 
pigania maslahi ya watu wafanyao kazi yali- 
yo ya lazima kabisa kwa maisha yao, na ku- 
toa pendekezo la ugeuzwaji wa jamii kwa 
njia ya kisoshalisti kama ni lengo la hatima- - 
ye la mapambano ya tabaka la wafanya- 
kazi. 

Katika uanzishaji na uimarishaji wa miu- 
ngano ya kidemokrasi ya kutandaa, kila 
Chama cha Kikomunisti kinaendesha shu- 
ghuli zake kwa kuzingatia hali halisi za 
nchi hii au ile, kikiwasilisha na kutanzua 
suala muhimu kabisa, nalo ni upatikanaji 
wa umoja wa vitendo kwa upande wa taba- 
ka la wafanyakazi na kuyashirikisha kati- 
ka mambo ya kisiasa makundi yale ya kaaa 
watumiao jasho lao ambayo kwa ha S. 
mbalimbali yanaendelea bado kuiaii za . 
ya mapambano ya kitabaka ya juhudi. ai 
zekano halisi wa kushiriki kwa Wakomu 
ti katika serikali katika baadhi ya nchi ume- 


137 


— 





; lo linaloamua mbe- 
shakuwako, na waa wanye jitihada 
leni mbinu gani Za no wa kisiasa 
kao za kupigania mungu". ya adimisha 

Vyama vya Kikomunisti vimeka : 
mpango wa kutandaa sana wa viten na vya 
kufanywa na nguvu zote zipiganiazo demo- 
krasi. Katika upande wa kisiasa, vinata- 
ka kuimarisha misimamo ya kisiasa ya ta- 
baka la wafanyakazi na jumuiya zake, na 
kuziunganisha nguvu zote za kimaendeleo 
za mrengo wa Kushoto katika umoja wenye 
kushikamana sana dhidi ya wapinga maen- 
deleo. ; ia, 

Katika upande wa kiuchumi na wa kija- 
mii, mpango huo wa vitendo vya kushiriki- 
'ana pamoja na nguvu za kidemokrasi wa- 
ambata wuratibishaji pamoja wa vitendo 
vyao katika kutetea haki na mafanikio ya 
kijamii ya watu wafanyao kazi, na katika 
upande wa kimataifa, utoaji wa juhudi za 
pamoja katika kuzuia mashindano ya kuji- 
rundikia silaha na upunguzwaji wa hali ya 
wasiwasi ulimwenguni. Vikijitahidi kuhi- 
fadhi na kuyaongeza matunda yaliyopati- 
kana na tabaka la wafanyakazi katika ma- 
aa yake ya kitabaka yasiyochoka, 

.yama vya Kikomunisti vya nchi za kibepa- 
Bati sasa vinatetea maslahi ya lazima 
maisha ya tabaka la wafanyakazi na 


watu wote watumiao 1 
> Oo jasho lao na kupi j 
amani, maendeleo Ma 


A na usoshalisti ulimwen- 









kwa 


Jamii mpya isiyokuwa na unyonyaji au 
ukandamizi wa mtu kwa mtu mwenziwe ya- 
weza kujongezwa karibu zaidi—na ndio 
mustakbali wa jamii ya binadamu—kwa njia 
ya mapambano ya juhudi tu ya tabaka la 
wafanyakazi kwa kushirkiana na makundi 


yote mengine ya watu wanyonywao katika 
jamii ya kibepari. 








Sura ya Tano 


UBEBERU: 
UCHUMI NA SIASA 


Makampuni ya uhodhi, ambayo 
ni mashirika makuu ya shughuli 
za viwanda na mabenki, yalicho- 
moza katika ulimwengu wa kibe- 
pari mnamo mwishoni mwa kar- 
ne ya 19 na mwanzoni mwa kar- 
ne ya 20 na kuleta mabadiliko 
muhimu katika muundo wa kiu- 
chumi wa jamii ya kibepari. Pa- 
moja na mageuzi ya kimsingi ka- 
tika uchumi, mabadiliko makuu 
yametukia katika siasa ya ma- 
kundi yanayotawala katika nchi 
za kibepari. Ubepari umeingia 
katika daraja mpya ya maende- 
leo yake, ambayo yajulikana ka- 
ma ni ubeberu. Kati ya minara 
yake ya kihistoria ya umwagaji 
damu mno ni vita baina ya His- 
Pania na Marekani na baina ya 
Waingereza na Makaburu, am- 
pavyo vilifichua meno ya 
ai na ya kinyama ya ube- 


UBEBERU NI NINI? 


Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924), am- 
baye alilipeleka mbele lengo la Marz na 
Engels na kukuza nadharia yao, alitoa ja- 
wabu kwa swali hilo: “Ubeberu ni nini?” 

Baada ya kwisha kufanya uchunguzi wa 
mambo na takwimu chungu nzima, Lenin 
aliandika kitabu chake, Ubeberu, Daraja 
ya Juu Kabisa ya Ubepari (1916), ambacho 
ndani yake alionyesha mabadiliko ya tabia 
yenyewe hasa katika maendeleo ya ubepari 
kwa muda wa nusu karne baada ya uchapi- 
shwaji wa Kitabu cha Kwanza cha maandi- 
shi ya Marz, Rasilmali. Akijitegemeza nafsi 
yake juu ya kawaida za maendeleo ya kija- 
mii zilizogunduliwa na Marz na Engels, Le- 
nin alikuwa wa mwanzo kutoa uchambuzi 
wa kisayansi wa kupenya ndani sana wa ki- 
ini cha kiuchumi na cha kisiasa cha ubebe- 
ru kama daraja mahsusi katika muundo wa 
kijamii-kiuchumi wa kibepari, daraja yake 
ya juu kabisa na ya mwisho. Alithibitisha 
kwamba ubeberu waendelea kuwa nazo ta- 
bia kuu zote za ubepari: miliki ya kibinafsi 
ya mabepari juu ya nyenzo Za uzalishaji 

mali, mahusiano ya unyonywaji wa wafa- 
nyakazi wa kuajiriwa ufanywao na Wa 
nyenye, na aina ya ugawaji wa mali YA ya 
ambayo chini yake hali ya watu W anya 

kazi inazidi kuwa ahasi kwa uongezekaji wa 
utajiri na anasa za mabepari. Kawaida za 





; ; za ubepari zinaendelea kutenda 
anga aj. ua kawaida ya Ma 
jada—kawaida ya kiuchumi ya kimsingi, 
Kiwia ya kijumla ya ulimbikizaji wa kibe- 
pari; kawaida ya mchuano na mparaganyi- 
ko wa uzalishaji mali na nyinginezo. To- 
fauti za uhasama za kiuchumi za kimsingi 
za ubepari pia zinaendelea kuwako. Lakini 
ubeberu una tabia mahsusi kadhaa ambazo 
zinaupembua kutokana na daraja iliyoutan- 
gulia ya maendeleo ya kibepari. ; 
Tabia hizi mahsusi za ubeberu zinato- 
kezwa vipi? Katika upande wa kiuchumi, 
ubeberu kwanza kabisa unakusudia ubadi- 
lishwaji wa “mashindano huru” kwa uta- 
wala wa wahodhi mali. Katika upande wa 
kisiasa, unaashiria mgeuko wa demokrasi 
ya kibwanyenye kuelekea katika upinga- 
ji maendeleo na utumiaji mabavu katika 
kila sehemu ya maisha ya kijamii. Kwa 
kulinganisha na ubepari wa kabla ya uho- 
dhi, ubeberu ni daraja ya juu kabisa ya 
ubepari, huku ikiwa wakati huo huo ni da- 


Taja yake ya mwisho na mkesha wa ma 


. . 1 zi 
duzi ya kisoshalisti. iae 


UKUSANYWAJI PAMOTA 
. UZALISHAJI MALI 


UNI YA UHODHI 
Kulikuwa na ukuaji 
; “SUaji chapuchapu wa ma- 
mbalimbali ya shughuli za viwanda 





mnamo mwishoni mwa karne iliyopita am- 
bao ulipelekea katika uongezekaji wa ukub- 
wa wa miradi ya kiuchumi. Viwanda na ma- 
karakhana ya mapeo makubwa yaliwapa 
wamilikaji wao fursa njema zaidi kuwa- 
pita mabepari wengine na kusaidia kui- 
marisha misimamo yao ya mchuano. Ukuaji 
wa ukubwa wa rasilmali zitumikazo ulitu- 
kia ama kwa ujenzi wa miradi mikubwa zai- 
di, au kwa uunganishaji wa kushurutishwa 
au wa hiari wa rasilmali nyingi za kibi- 
nafsi, na kwa hivyo nyenzo za uzalishaji 
mali, nguvukazi na utoaji mazao zikazidi 
kukusanyika pamoja kwenye miradi mikub- 
wa, yaani, ukusanywaji pamoja wa uza- 
lishaji. mali ulizidishwa kasi. Miradi mikuu 
iliiponda ile iliyo midogo na kupanua mas- 
takimu yao katika uchumi wa kibepari kwa 
kutumia mafanikio ya karibuni kabisa ya 
sayansi na ufundi na fursa za uzalishaji 
mali kwa upeo mkubwa. Papo tu ilipokwi- 
sha kusanyisha sehemu kubwa sana ya uza- 
lishaji mali mikononi mwao—jambo ambalo 
Jliliipatia mastakimu ya utawala katika ta- 
wi au matawi kadhaa ya uchumi—miradi 
hiyo ilianza kupata faida ambayo ilipin- 
dukia ile ya wastani. Uunganishaji, na pia 
kadhia chungu nzima za umezaji wa miradi 


j ; ukusanyaji pamoja wa rtasi- 
midogo, yaani, ukusanyaji p WA 


Imali uliozidishwa kasi ulipe | ra 
moza kwa makampuni ya uhodhi ya Ki- 
bepari. 

143 





Kwenye daraja fulani maalum, ukusany- 

- " zalishaji mali wenyewe wa- 
aji pamoja wa u a) wa ya 

ika uundaji wa makampuni y 

UU ani kwamba mi- 
odhi. Hiyo ni kwa sababu kw 

una A | hisi zaidi na kuwa 

di mikubwa inaona ra maj 
wa 'di kuungana, ilivyokuwa 
na manufaa zaidi kuungana, , ; 
inakula hasara kubwa sana kwa kuchuana 
baina yao—na jambo hili linafanya ma- 
shindano kuwa ya hatari mno. Mabepari 
wakubwa wanaona inafalia zaidi kufanya 
mapatano, kufanya makubaliano ya ma- 
nufaa ambayo yanawawezesha kuziweka bei 
za bidhaa kuwa juu na kwa hivyo kujichu- 
mia faida kwa ukomo wake. 

Kwa hivyo basi, ukuaji mkubwa sana wa 
ukusanyaji pamoja wa uzalishaji mali ndio 
msingi wa kiuchumi ambao juu yake pana- 
chomoza makampuni ya uhodhi, na hiyo 
ndiyo maana kwa nini ukusanyaji pamoja 
wa uzalishaji mali na rasilmali, ambao una- 

ja uzalishaji mali 1 

fikilia kikomo cha juu sana kama hicho cha 
maendeleo yake hata kuunda makampuni 
ya uhodhi ambayo yanatwaa jukumu kuu 
katika mambo ya kiuchumi, ukawa ni mo- 
Jawapo ya tabia muhimu za kiuchumi za 


ubeberu. 


Mnamo katikati 
rika makuu 100 








ya ihewa ya 1980, mashi- 
u 100 ya Kimarekani yalidhibiti 
— Zaidi za asilimia 40 ya mauzo katika uten- 
B€Nezaji bidhaa wa Kimarekani. Mashirika 
makuu manne yenye kuhusika na utoaji wa 
thuluthi mbili za bidhaa za vi- 


wandani yanahesabika kutwaa asilimi 
mpaka 100 ya utoaji wa bidhaa mw... 
tawi ya shughuli za viwanda yanayohusika 
Nchini Japan, sehemu itwaliwayo na ma- 
kampuni makuu manne katika takriban 
matawi madogo 100 ya shughuli za viwanda 
ilipindukia asilimia 60, na asilimia 80 katika 
matawi madogo yapatayo 50; taswira hiyo 
hiyo yaonekana katika nchi nyingine nyingi 
za kibepari zilizoendelea. Kiwango cha juu 
cha ukusanyaji pamoja wa uzalishaji mali 
ndio msingi ambao juu yake pamechomoza 
makampuni ya uhodhi na kuendelea kuwa- 
ko kwao. 


UHODHI NI NINI? 


Uhodhi ni mtindo wa kampuni kubwa ya 
kibepari au muungano wa makampuni wa 
kudhibiti sehemu kubwa sana ya utoaji bi- 
dhaa katika tawi hili au lile la uzalisha- 
ji mali hata unakuwa na hali ya kutawalia 
soko na kujiamulia bei, ukitimiza utawa- 
la wake kwa aina ya kujichumia faida za 
juu zaidi, yaani, za uhodhi. 

Makampuni ya uhodhi yanakuwako kwa 
maumbo mbalimbali, kati yao ni makarte- 
li, masindikati, matresti, makonseni na ma- 
konglomerati. Umbo la karteli la uhodhi li- 
napembulika kwanza kabisa kwa uratibisha- 
ji vilivyo wa viwango vya bei, sehemu za 
haki, masharti ya mauzo na mambo mengi- 

145 


ni, huku makampuni yanayoun- 
ZA KN yanaendelea ' kuwa wazalishaji 
mali walio huru. Miradi ya kibepari T 
younda tresti inakuwa AA NA iii S 
uhuru wao wa uuzaji bidhaa sokoni, bali 
pia ule wa uzalishaji mali. Konseni ni umbo 
la uhodhi ambalo ndani yake kampuni ion- 
gozayo inakuwa inatumia nyenzo za fedha 
ili kuyafungamanisha pamoja makampuni 
chungu nzima na mara nyingi yale yanayo- 
onekana kuwa huru kisheria katika mamla- 
ka moja. Makonseni sasa yanatokezea ku- 
wa ndilo umbo lililoenea zaidi la uho- 
dhi. 

Uundwaji wa makampuni ya uhodhi na 
uwekwaji wa utawala wao wa kiuchumi ka- 
tika nchi za kibepari haukusudii kamwe 
mwisho wa mashindano. Yakiibuka kutoka- 
na na mashindano huru, makampuni ya 
uhodhi hayayakomeshi, bali yanakuwako 
Juu yao na ubavu kwa ubavu nayo, kwa 
hivyo kuyafanya yawe ya kikatili, makali 
na ya ubomozi zaidi. Ubavu kwa ubavu na 
mbinu za kiuchumi 
mara nyingi huki 
moja kw - 


2 
magenge kwenda kuwaua ma- 


kutoa vie Pavu zaidi, udhalimu wa 
anha na hila chafu nyingine ka- 





Mapambano Ya mchuano baina ya mai 


mpuni ya uhodhi yanaendeshwa k jili 
ya kujinyakulia faida ya uhodhi, ka, 


mabepari wote, faida ya ziada inayotokana 
na mafanikio ya kiufundi, na faida ma- 
hsusi ya uhodhi ya kupindukia mno. Hiyo 
ya mwisho yapatikana kama matokeo ya 
uwekwaji wa bei za uhodhi kwa bidhaa zi- 
zalishwazo na makampuni ya uhodhi, na 
bei za chini za uhodhi ambazo makampu- 
ni hayo ya uhodhi yanazitoa kwa bidhaa 
yanazozihitaji kutoka katika mashirika ya 
kiuchumi yasiyohodhiwa. Makampuni ya 
uhodhi ni mabingwa waliobobea wa kupa- 
nga ugavi kulingana na utashi kwa namna 
ambayo inayawezesha kujichumia pesa nyi- 
ngi na kutopoteza faida zao kubwa za uho- 
dhi. 
Chanzo cha faida ya uhodhi kinakuwa, 
kwanza kabisa ni thamani ya ziada iundwa- 
yo na wafanyakazi kwenye mashirika ya 
uhodhi, halikadhalika sehemu ya thamani 
ya ziada izalishwayo kwenye mashirika ya 
kiuchumi ya kibepari yasiyohodhiwa, pia 
unyonywaji wa wale wanaozalisha mali kwa 
upeo mdogo, halikadhalika na “umati mku- 
bwa”, pamoja na kuzipora nchi zinazoende- 
lea. Kwa hivyo, vijitabaka Vyote Vya;wana 
nchi vinateseka kwa ukandamizi wa rasil- 
mali ya uhodhi na kuilipia dia. Lenin aliti- 
lia mkazo kwamba ukandamizi wa makayi; 
puni ya uhodhi wa sehemu kubwa za Wang i 


MW 4 









nchi “unakuwa mara mia mzito zaidi, wa 
kuelemea zaidi na usiovumilika zaidi. 


RASILMALI YA FEDHA 
NA UTAWALA 
WA WAHODHI FEDHA WACHACHE 


sanyishaji wa uzalishaji mali na ucho- 
wapa wa. SE KEHGIANI ya uhodhi katika 
shughuli za viwanda zilipelekea kuzuka mi- 
tindo kama hiyo katika shughuli za maben- 
ki vilevile. Mashirika makubwa ya shughuli 
za viwanda, biashara, uchukuzi na nyingi- 
nezo yalikuwa hayataki kuweka amana ya 
fedha zao zilizotumika kwa wakati huo ka- 
tika benki ndogo ndogo, kwani zilikuwa ha- 
zitoshi kudhaminia usalama wa akiba hizo 
kubwa sana. Benki ndogo ndogo hazikuwa 
na fedha za kutosha kuweza kuyapa miko- 
po mashirika makubwa ya kiuchumi na ha- 
ja ya hayo ya pili ya kutaka mikopo miku- 
bwa ilikuwa ni mojawapo ya sababu muhi- 


mu sana zilizopelekea katika ukusanyaji wa 
mabenki na uchomozaji wa makampuni ya 
uhodhi ya shughuli za mabenki. 
Mabenki makubw 
kriban robo 
ko Marekani 
zi Sa Waalkibiii thuluthi ya mali zote 
- I - ye 
na wA kutoka asilimia 50 mpaka 60 


Yakijikusanyia milimbik: E 
na ya fedha, makampeni wi sa- 
benki yamesonga mbele di 1 ya ma- 
shughuli zinazohusika na mamb Maha 
tu hadi kununua hisa za shu aa edha 
wanda na kushiriki katika mh wA. 
kampuni mapya, kwa hivyo yakizidisha 
udhibiti wao juu ya uzalishaji mali wa vi- 
wandani na kuendelea mbele zaidi hatua 
kwa hatua kutoka madalali wa kawaida ka- 
tika shughuli za mikopo na malipo kuja ku- 
wa makampuni ya uhodhi yenye enzi kuu. 

Mabepari wa kisasa wa viwanda, kwa 
upande wao, walianza kununua hisa za ma- 
kampuni ya uhodhi ya mabenki na kuunda 
mabenki yao wenyewe. Matokeo yake ni 
kwamba miliki zao pamoja na haki za umi- 
likaji zinazohusika zimesukana katika uin- 
giliano wa rasilmali za makampuni ya uho- 
dhi na yale ya shughuli za viwanda. Hayo 
yamepelekea kuchomoza kwa rasilmali ya 
fedha, ambayo sasa imeshaingia katika ki- 
la upande wa shughuli za kiuchumi za kibe- 
pari na kuyafanya mambo yote ya kiuchu- 
mi ya nchi za kibepari yatumikie maslahi 
yao. 
Rasilmali ya fedha imekusanyika 1 
ni mwa kikundi kidogo cha matajiri wakuu 
wenye kuhodhi fedha, kijitabaka ki HA 
cha juu cha mabwanyenye WAA - 
matawi yote ya uchumi na kutenda kazi 


muhimu katika uchumi na siasa. Kikundi 


yika mikono- 


149 


hicho kidogo cha wahodhi yiim NA 
sha utawala wake kwa msaada wa 
wa “umilikaji hisa” na “muungano wa, v" 
nafsi”, ambao unawawezesha Ta Ww 
kuu wa fedha kudhibiti na ua u ra- 
silmali nyingi kubwa sana. kai u wa 
“umilikaji hisa” waweza kufananishwa na 
piramidi ambayo kwenye kilele chake ku- 
na matajiri wakuu ambao wanashikilia mi- 
fuko ya hisa za udhibiti siyo tu katika kam- 
puni-bia kuu, bali pia katika makampuni 
“binti” yake na mengineyo yaliyoko chini 
ya utegemezi wake. Kiini cha huo “muun- 
gano wa kibinafsi” ni hicho kwamba kundi 
hilo hilo la watu, na hakika koo nzima 
nzima huongoza makampuni ya uhodhi ya 
shughuli za mabenki, za viwanda, za bia- 
shara na nyinginezo, huku matajiri wakuu 
wa shughuli za mabenki wakiwa wakuru- 
genzi, wanachama wa bodi za usimamizi 
wa mashirika ya viwanda, na wakuu wa 
makampuni ya viwanda, kwa upande wao, 
wakiwa wenyeviti wa bodi au wanachama 
wa mabaraza ya mabenki. Wote hao kwa 
Pamoja wanaendesha shughuli zao kwa 


Wa iya yao ya pamoja na kujitajirisha 
wa pamoja. 






USAFIRISHAJI WA RASILMALI 
Pamo 


Ka ja na Uundwaji w 


" E 
hodhi na rasilmali ya f amini Ja 


edha, usafirishaji 


ukuao upesi wa rasilmali—badala ya bi- 
dhaa—pia ni alama mojawapo ya ubepari. 
Usafirishaji wa rasilmali wakusudiwa uha- 
mishwaji wake kutoka nchi moja ya kibepa- 
ri kwendea katika nyingine ili kuyawezesha 
makampuni ya uhodhi kujipatia mafaida ya 
kupindukia mno katika nchi hizo, kuimari- 
sha mastakimu yao kwenye masoko ya nje, 
kupanua upande wa uporaji wa kibeberu, 
na kwa madhumuni mengine maovu kama 
hayo. Usafirishaji wa rasilmali unayapatia 
makampuni ya uhodhi ya madola ya kibe- 
beru udhibiti juu ya vyanzo vingi sana 
vya malighafi, halikadhalika kuyawezesha 
kukamua mafaida mengi ya kupindukia 
kwa kuwanyonya wafanyakazi wa nchi nyi- 
ngine. 

Usafirishaji wa rasilmali ni sehemu moja- 
wapo muhimu sana ndani ya utaratibu wa 
mahusiano ya kiuchumi ya ubepari wa uho- 
dhi, kwani unayasaidia makampuni makub- 
wa ya uhodhi kuzidisha utandaaji wa ma- 
husiano ya kibepari ya uzalishaji mali kati- 
ka ulimwengu wote wa kibepari. Na Gi 

Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zili- 
ongoza mbele ya nchi nyingine 72 kibepari 
katika usafirishaji wa rasilmali mnamo 
mwanzoni mwa karne ya 20. Lakini, wire 
kipindi cha katikati baina ya Vita ga uu 
viwili (1913-1939), Marekani MAA 
ndiye msafirishaji mkuu wa aa W 
mnyonyaji wa kifedha aongozaye kati 








aa 





ibepari. Ujerumani, Italia na 
ia AA kubwa sana ya vi- 
aa chumi vyao huko ng'ambo ikiwa kama 
ni matokeo ya Vita Vikuu vya Pili (1939- 
1945), huku mastakimu ya Uingereza na 
Ufaransa yakidhoofika sana. Uingereza ili- 
uza robo ya vitegauchumi vyake huko ng'a- 
mbo, na vitegauchumi vya Ufaransa na 
Uholanzi vilipungua kwa kiasi nusu yake. 
Katika kipindi cha baada ya vita hivyo, 
Marekani ilichukua uongozi imara katika 
usafirishaji wa kila mwaka wa rasilmali na 
katika vitegauchumi vyote huku ng'ambo, 
lakini mnamo miaka ya 1970 na mwanzoni 
mwa miaka ya 1980, upesi wa usafirishaji 
wa rasilmali kutoka Japan, Ujerumani ya 
Magharibi na nchi nyingine kadhaa uliupi- 
ta ule wa Marekani, na sehemu itwaliwayo 
na Marekani katika vitegauchumi vyote vya 
ng'ambo ilipungua kwa kiasi fulani hivi. 

Hali ambapo upeo wa usafirishaji wa 
SA umekuwa ukiongezeka mfululizo, 
DAA wa huo haukuwa wa mlingano sawa 
yi Ba wake. Mnamo miaka 
aa au rne ya 20, sehemu kub- 
wa, wa ua mbji 1 iliyosafirishwa iliingi- 

iwistangu haa ya wendeiia kiuchumi, la- 
sehemu kubwa sana Vita Vikuu vya Pili 

inafsi huko AA ya vitegauchumi vya 
ika nchi za ambo imekuwa ikiingizwa 
5 kibepari zilizoendelea kiu- 


Hali isiyofalia kwa vite au j j 
geni imesababishwa na AA 
la “miliki” za ubepari kufuatia wawe 
kwa mfumo wa kisoshalisti wa dunia na mn; 

ai ma- 
pambano makali zaidi yaendeshwayo na 
nchi zilizojipatia Ukombozi wao karibuni 
kwa ajili ya uhuru halisi wa kiuchumi, na 
hiyo ndiyo maana kwa nini mimiminiko mi- 
kuu ya rasilmali ya kibinafsi ya kigeni ika- 
wa inaendea katika nchi za kibepari zilizo- 
endelea. Lakini hata hivyo, hebu na tukum- 
bushe kwamba upunguaji kwa uwiano wa 
sehemu itwaliwayo na nchi zinazoendelea 
kama pande za kuingizia vitegauchumi vya 
kibinafsi mnamo miaka ya 1970 umesitish- 
wa na hivi sasa imeshaanza taratibu kuon- 
gezeka kwa sababu ya shida zinazozidi ku- 
wa kubwa za upungufu wa malighafi na ni- 
shati, uingizwaji wa rasilmali “nyingi mno” 
katika matawi fulani ya kiuchumi ya nchi 
za kibepari zilizoendelea, na pia sababu 
nyingine kadha wa kadha. 


MGAWANYO WA DUNIA 
KWA MUJIBU WA MAENEO 
YA KIUCHUMI NA YA KINCHI 


Mgawanyo wa kiuchumi wa dunia ufany-. 
wao za akwa Na ya uhodhi ya kimataifa 
na ukamilishaji wa mgawanyo wa dunia 
kwa mujibu wa maeneo ya nchi manage 
na madola makuu ya kibepari ndizo tab: 





mbili nyingine za kiuchumi za ubeberu ze- 
nye kufungamana sana na usafirishaji wa 


ilmali. , ; 
Sa eriguni ya uhodhi ya kimataifa ni 


nini? Haya ni makampuni ubwana 
uhodhi yenye kutenda kazi kwa upeo wa 
maeneo mazima mazima au wa uchumi wo- 
te wa kibepari kwa jumla. Kampuni ya 
uhodhi inakuwa ya kimataifa kwa kushi- 
riki katika ugawanyaji na ugawanyaji upya 
wa dunia ya kibepari katika sehemu za kui- 
ngiza ushawishi, kwa usafirishaji wa rasil- 
mali, kufanya mapatano ya kimataifa baina 
ya makarteli, na kukimbilia kutumia njia 
nyinginezo za upanuzi wa nje. 

Kila kampuni ya uhodhi ya kitaifa, kwa 
tabia yake ya kiasilia, inakuwa na uwe- 
zo wa kugeuka kuwa ya kimataifa. Kwa- 
ni, hakuna kampuni yo yote ya uhodhi ya 
kitaifa yenye kujifungia tamaa zake za ku- 
jipanua mnamo mipaka ya soko la ndani 
tu; kwenye daraja maalum ya maendeleo 
yake inasonga mbele kuvuka mipaka ya 
nchi yake na kusita kuwa ya kitaifa tu. 

Uhodhi unaanza kwa kuweka utawala 
wake mnamo mipaka ya taifa, na baadaye 
hujitahidi kuingiza ushawishi wake katika 
nchi nyingine vilevile. Ukusanyaji pamoja 
YA AAA za uzalishaji mali na rasilma- 
mi , ilia mae cha juu sana hata 

nzima tu watia waa Wa AAA ma, 

0 unaoweza kuyapatia makam- 


154 


puni ya uhodhi nafasi ya kutosha kwa ku- 
endesha shughuli zao. Jambo hilo hupele- 
kea pasina kuepukika kuzuka kinyang'anyi- 
ro cha kupigania mgawanyo wa kiuchumi 
wa dunia. Lenin alisema kwamba mabepari 
wanaigawanya dunia “...kwa sababu kiwan- 
go, cha ukusanyaji pamoja kilichokwisha 
fikiliwa kinawalazimisha kutumia mbinu hii 
ili kuweza kujipatia faida. Nao wanaigawa- 
nya 'kwa kulingana na rasilmali', "kwa ku- 
lingana na nguvu', kwa sababu hakuwezi 
kuwa na njia yo yote nyingine ya mgawa- 
nyo chini ya utaratibu wa uzalishaji bi- 
dhaa na ubepari.” 

Makampuni ya uhodhi ya kimataifa yana- 
fanya mgawanyo wa kiuchumi wa sehemu 
ya kibepari ya dunia kwa njia mbalimba- 
li, iliyo kuu miongoni mwa hizo ikiwa ni 
mapatano juu ya mgawanyo wa pande za 
kuingizia ushawishi na za kusafirishia ra- 
silmali. Wakati ubeberu unavyokuwa una- 
songa mbele, kunatukia badiliko kuu kati- 
ka uhusiano baina ya mbinu hizo mbili, la- 
kini hata leo zote hizo zinaendelea kubaki 
ndani ya akiba ya njia za kutumiwa katika 
kinyang'anyiro cha makampuni ya uhodhi 
cha kupigania masoko ya mauzo, vyanzo 
vya kupatia malighafi, na sehemu za Wa 
gizia vitegauchumi vya rasilmali kwa taaa 
kubwa zaidi. 

Mnamo nusu y 
mapatano kuhusu mgaw 


a mwanzo ya karne hii, 
anyo wa dunia ya 


155 





- 1 kati emu za kuingizia usha- 
aya vya SA Sa umbo la makar- 
wasehe. mekuwako 
teli ya kimataifa, ambayo ya 

Ski Makarteli makubwa 
mengi katika historia. UA 
zaidi yamekuwa yakiendesha shughuli zao 
katika matawi ya uchumi kama vile ya ma- 
futa, ya kemia, ya ufundi wa aa 
mengineyo mengi, na shabaha yao kuu 
imekuwa ni kuweka bei za bidhaa zizali- 
shwazo na wanachama wao kwenye kiwan- 
go cha juu ili kudhaminia upatikanaji wa 
faida za uhodhi. Watumizi ulimwenguni 
kote wamekuwa wakiathirika kwa udhali- 
mu huo wa makarteli ya kimataifa. 

Si makarteli mengi ya kimataifa yame- 
endelea mpaka sasa kuwa na umbo lao la 
kiasilia. Miongoni mwao ni Shirika la Ufun- 
di wa Umeme la Kimataifa, ambalo kwa zai- 
di kuliko nusu karne sasa limeselelea ki- 
msingi kuwa na umbo lile lile lililoanzia na- 
lo. Kwa hakika hasa, linaambata makampu- 
ni makuu yote ya uhodhi yanayohusika na 
shughuli za umeme katika ulimwengu wa 
kibepari. Ingawa Shirika hilo limekuwa liki- 
Jaribu, kama kinyonga, kubadili rangi zake, 
hata hivyo mambo mengi zaidi na zaidi ya. 
mekuja kujulikana kuhusu huko kuendelea 
ya ai soko la kibepari la 

ongoni mwa m ; ; 
wanachama wake ili wa 
za na kuwafanya walipe bei za juu zai- 


Ingawa makarteli mengi ; ? 
kiasilia yamevunjika, yi Aa ya 
kwamba makampuni ya uhodhi AA 
mbalimbali hayafanyi mapatano ya ku- 
shirikiana kwa aina ya karteli. AA na 
haya hivi sasa yanafichiwa fichiwa vilivyo 
yanaambata wanachama wachache zaidi za 
kuzidi kufungamana na usafirishaji wa ra- 
silmali kama aina mojawapo ya mapamba- 
no ya kuwania ugawanyaji upya wa sehemu 
za kuingiza ushawishi wao. Hadi hii leo, 
mapatano ya aina ya karteli yanatumiwa na 
makampuni ya uhodhi kama silaha madhu- 
buti katika kupigania masoko. 

Mgawanyo wa kiuchumi wa dunia baina 
ya makampuni ya uhodhi ya kimataifa 
mnamo mwishoni mwa kame ya 19 na 
mwanzoni mwa karne ya 20 uliandamana 
na mgawanyo mkubwa wa maeneo ya nchi 
ya dunia baina ya madola ya kibeberu ye- 
nyewe ambayo yaliharakia kujinyakulia ma- 
koloni kwa wingi sana. 

Wapigaji mbiu ya mgambo wa ubeberu 
wamekuwa wakizipaza mbinguni sifa za 
uporaji wa kikoloni. Mathalan, mwandi- 
shi wa Kiingereza Rudyard” Kipling ali- 
sifu minara ya pwani ya Wi aa 
bayo ilikuwa ikiwaangazia njia majasiri ku- 
safiri ulimwenguni kote na kuwatarajia ku- 
rejea na ngawira. Kwake yeye BAI 
ilikuwa ndiyo yenye nguvu kuu zaidi kupi 
ta nchi zote na inayoyaweka mataifa mengi- 

57 


Aa 









mamlaka yake. Alikuwa na yaki- 
ni kwamba mataifa yaliyoko katika makolo- 
ni yanawapenda askari wa Kingereza na 
kuwatamani sana. Wala yeye hakujaribu 
hata chembe kuficha vitendo vya utumiaji 
mabavu na uporaji vilivyokuwa vikifanywa 
na askari hao wa Kiingereza. Katika shairi 
lake liitwalo Mizinga ya Milimam aliwataka 
“washenzi wakaidi” wasifanye ukinzani wa- 
kati askari wa Kiingereza watakapojitoma 


pasina vishindo: 


ne chini ya 


“Chifu wenu mtumeni, 

Kisha nyote salimuni, 

Endapo mkifanya ukinzani, 
Mtakiona cha mtema kuni! 
Hata mapangoni jificheni, 

Na mashimoni jizikeni, 
Mizinga hiyo itakuandameni!” 


Toka 1876 mpaka 1914, madola ya kibe- 
beru yalikuwa yameshabakua takriban ki- 
lometa milioni 25 za mraba za nchi za 
kigeni. Katika 1881, Ufaransa ilijinyakulia 
Tunisia; katika 1882, Uingereza iliivamia 
na kuikalia Misri; katika 1884, Ujerumani 
Sila Kusini-Magharibi ya Afrika. Uba- 

Uzi huo ulifuatana mmoja nyuma ya mwi- 
.. Nchi za kibepari zilikuwa zikishin- 

baina Aaa kuwania kuyatia utumwani 
aaa vi I. yokuwa hayakutawaliwa bado 


; AA . ia wa sehemu nyinginezo 


zaidi zilinyakuliwa 


na Uingereza na Ufaransa. Mnam 

zoni mwa karne ya 20, madola ya kibeberu 
yalikamilisha mgawanyo wao wa'dunia kwa 
mujibu wa maeneo ya nchi, na hakujabaki 
tena nchi “zisizotawaliwa”. Kwa hivyo, hai- 
kuwezekana kujipatia eneo la nchi isipo- 
kuwa kwa kumnyang'anya yule aliyekuwa 
akilimiliki hapo kabla. Nchi za “ubepari 
mchanga” (ambao ulikuwa ukiimarika ha- 
raka mnamo mwishoni mwa karne ya 19)— 
Marekani, Ujerumani na Japan—zilipata 
miliki chache zaidi za kikoloni. Nchi hi- 
zi ziliendelea upesi sana na kuongeza sana 
sehemu ziitwaayo katika uchumi wa ulim- 
wengu wa kibepari. Mizani hiyo ya nguvu 
iliyobadilika iliwafanya mabepari wa nchi 
hizi wapiganie ugawanyaji upya wa miliki 
za kikoloni kwa nguvu. 


MAENDELEO YASIYO SAWA 
YA KIUCHUMI NA KISIASA 


Uchumi wa kibepari wa dunia umepata 
umbo lake chini ya ubeberu. Ni jumla yo- 
te ya taratibu za kiuchumi za madola ya 
kibepari yaliyomo ndani ya mfumo wa ma- 
husiano ya kiuchumi ya kimataifa (biasha- 
ra ya nje, usafirishaji wa rasilmali, ma- 
husiano ya mikopo na ya fedha, n.k.) na 
mgawanyo wa kazi wa kibepari wa kimata- 
ifa. Maendeleo ya uchumi wa kibepari wa 
dunia yalipembulika kwa mparaganyiko, 


wi 
pe 


o wa mlingano sawa, tofauti kali 
SA Aa na mitibuko ya muda hata mu- 
da. Kwa maneno mengine, una dosari zile 
zile zilizo za kawaida kabisa kwa nchi moja 

ja ya kibepari. ; : 

za wana yasiyo sawa ya kiuchumi na 
kisiasa ya nchi za kibepari yamezidishwa 
kwa wingi sana katika dahari ya ubeberu, 
kwani maendeleo kama hayo ni ya kiasili 
kwa ubepari wenyewe. Yanaamuliwa na ka- 
waida za mashindano na mparaganyiko wa 
uzalishaji mali wa kibepari, ambao umete- 
gemezwa juu ya miliki ya kibinafsi ya nyen- 
zo za uzalishaji mali. Lakini hali ambapo 
ubepari uliendelea pasina misukosuko kwa 
kiasi hivi katika dahari ya kabla ya uhodhi, 
hali hiyo hiyo ilibadilika vikubwa sana chi- 
ni ya ubeberu. 

Maendeleo hayo yasiyo sawa yalianza ku- 
tukia kwa michupo. Baadhi ya nchi zilison- 
sa mbele chapuchapu, ilhali nyingine zili- 
baki nyuma sana. Mathalan, kabla ya kuin- 
sia miaka ya 1870, Uingereza iliongoza 
dunia kwa uzalishaji - - e 

shaji mali wa viwandani na 


kufuatiwa na Ufaransa. Mnamo muda wa 


nza katika uzalishaji mali wa viwandani. 
UO huo, Ujerumani iliipita 





Ufaransa na ku ? 
kufuatia Mars waa maka pa Aa 
MA ; Sereza, Kulipoi- 
Si kame ya 20, Uma AA 
gereza vilevile na kusonga mbele UA Ji 
twaa mahali pa pili duniani ikifuat SU 
ya Marekani, n.k. : TANA 

Maendeleo ya aina hiyo wali 
zidisha sana my. ka Ya 
wanyaji upya wa dunia iliyokwisha pp. 
nywa. Mizani ya nguvu ilivyokuwa ikibadi. 
lika, ulimwengu wa kibepari uligawanyika 
katika makundi yenye kuhasimiana, na 
Jambo hilo lilipelekea pasina kuepukika ka- 
tika migongano mikuu ya kivita baina ya 
madola ya kibeberu na ufumukaji wa vita 
vya kibeberu. Vita Vikuu vyote viwili—vya 
Kwanza (1914-1918) na vya Pili (1939- 
1945)—vilifumuliwa na rasilmali hasa kwa 
sababu ya tamaa yake ya “kuimarisha” ma- 
badiliko ya mizani ya nguvu kumili upan- 
de wake kwa njia ya kutumia vita. 

Tangu baada ya Vita Vikuu vya Pili, 
maendeleo ya kiuchumi yasiyo sawa yame- 
kuwa hayeshi kupelekea kuzuka kwa to- 
fauti kali za uhasama baina ya madola ya 
kibeberu na mapambano makali ya kuwa- 
nia ugawanyaji upya wa sehemu za kuin- 
gizia ushawishi, za masoko ya kuuzia bi- 
dhaa zao na vyanzo vya kupatia maligha- 
fi. Katika mapambano hayo baadhi ya nchi 
hushindwa na kusukumwa nyuma, ilhali 
nyingine hushinda na kuwapita washinde 


161 


KI SAA 


3 


'ka maendeleo yao. Mathalan, ka- 
tika kipindi hicho cha baada ya Vita Vi- 
kuu vya Pili, Japan, Ujerumani ya Magha- 
ribi na nchi nyingine kadhaa kwa jumla 
zimeendelea upesi zaidi kuliko Marekani, 
na jambo hilo limepunguza sehemu itwali- 
wayo na Marekani katika uzalishaji mali 
wa kibepari wa dunia, usafirishaji wa bi- 
dhaa na akiba za dhahabu, na kwa hivyo 
kuweka msingi wa kuzidisha ukali wa to- 
fauti za uhasama baina yao. 

Mwelekeo wa kuzidi kutokuwa sawa kwa 
maendeleo ya kiuchumi ya madola ya ki- 
bepari katika dahari ya ubeberu unaan- 
damana na huko kutokuwa sawa hata zaidi 
kwa maendeleo yao ya kisiasa. Hali hiyo 
inasababisha, hasa, kuzuka kwa michafu- 
ko mikali ya kisiasa yenye kupelekea ba- 
adhi ya wakati kufumuka kwa mapinduzi 
ya kijamii katika nchi hizi au zile za kibe- 
par mnamo nyakati mbalimbali. Lenin 
ambaye ndiye aliyegundua kawaida ya ma- 
endeleo yasiyo sawa ya kiuchumi na kisiasa 
ya nchi za kibepari katika dahari ya ube- 
beru, alifikilia uamuzi huo BATADA mzaa? 
WA kisotialisi hayawezi kutukia kwa 
zaidi au Wai mika ya waa 

— Engels walivyodhani) Pbali kani ka 
0 Yoro wa ubeberu waweza KA aa 
WA . olewa kwe- 

i.. ojawapo cha viungo vyake dhaifu 

> yani, mapinduzi ya kisoshalisti 








Aa 


ya Kisoshalisti ya Oktoba, mapinduzi ya 
kwanza ya tabaka la wafanyakazi yaliyo- 
shinda ulimwenguni. 


UBEBERU NI UBEPARI WA KIDUSIA, 
UNAOOZA 


Mojawapo ya tabia muhimu za ubeberu 
ni kwamba unatokezea kuwa ni ubepari 
wa kidusia na unaooza, tabia ambayo ina- 
patikana kutokana na utawala wa kikundi 
kidogo cha makampuni ya uhodhi na ma- 
kundi ya matajiri wakuu wanaohodhi te- 
dha. Lenin aliandika: “Makampuni ya uho- 
dhi, matajiri wakuu wa fedha, tamaa ya 
kutaka kujipatia utawala wala siyo uhu- 
ru, unyonyaji wa idadi kubwa zaidi na zai- 
di ya mataifa madogo au dhaifu kwa upan- 
de wa kikundi kidogo cha mataifa yaliyo 
matajiri na yenye nguvu zaidi wa yo- 
te mengine—yote haya yamepelekea upa- 
tikana tabia zile mahsusi zenye wA 
ubeberu ambazo zinatufanya kuuelezea - 
ma ni ubepari wa kidusia au unaooza.- 


3 ; 








Makampuni ya uhodhi ni angani wai 
wa kwa maendeleo ya sayansi na uU WA 
Yanatambua vizuri sana kwamba SAUDI Oo 
mipya na ufundi mpya aa msingi wa za 
vu ya kiuchumi. Na hiyo n Wa amua 
nini yakawa yanafanya juu chini Ua. 
shinde wao halisi au wale wanaoweza kuja 
kushindana nao wasijipatie ufundi na mi- 
tambo hiyo mipya. Isitoshe, yanajitahidi sa- 
na kuiwekea mpaka fursa ya kujijulisha na 
mavumbuzi mapya ya kiufundi. Zaidi ya 
hayo, japo pale ambapo hakuna hata mmo- 
ja wa washinde wao anayeyahatarisha hasa, 
makampuni ya uhodhi mara nyingi huche- 
lewesha mno makusudi kutumia matokeo 
ya ubuni wa kisayansi katika uzalishaji ma- 
li. Yote hayo yanayatia breki maendeleo ya 
sayansi na kuzuia uenezwaji wa matokeo 
yake ya kimatendo katika jamii. Mtindo 
huo wa makampuni ya uhodhi wa kuyatia 
breki maendeleo ya sayansi na ufundi 
unaonekana waziwazi mnamo zama zetu, 
ambapo madola makuu ya kibeberu yana- 
zidi kuyaelekeza mapinduzi ya kisayansi na 
kiufundi katika kutekeleza shabaha zisizo- 
husika na ujenzi, yaani, katika mashinda- 
no ya kujirundikia silaha na uundaji wa 

, za mauaji ya watu kwa umati. Kwa 
hivyo, maendeleo ya sayansi na ufundi ya- 

ja kupata tabia ya kupotoka, ya kuchu- 

sha mno ya ku iki SAMAKI 
ya kuyatumikia mahitaji ya kivita. 

ya uhodhi kwa hali hiyo ya- 


nayageuza m iki 
wwa Kia hidi ya mai AA binada- 
nyewe. ; WA 
uwayadi john fedha inatumia mafanikio ya 
: si na ya lufundi ili kuongeza faida 
zao na kuzidisha unyonyaji wa watu wafa- 
nyao kazi. Lenin aliandika: “Ko kote kule, 
na kwenye kila kipembe, mtu hukumbana 
na matatizo ambayo wanadamu wanaweza 
kuyatanzua papo hapo, lakini ubepari una- 
kuwa ndilo pingamizi. Umejirundikia utaji- 
ri mwingi sana na kuwafanya watu kuwa 
watumwa wa utajiri huu. Umetanzua mata- 
tizo magumu mno ya kiufundi—na kukwa- 
misha utumiwaji wa matengenezo bora zai- 
di ya kiufundi kwa sababu ya umasikini 
na ukosefu wa elimu kwa upande wa mami- 
lioni ya wananchi, kwa sababu ya uroho wa 
kijahili wa kikundi kidogo cha mamilione- 
> 
Ushahidi wa uozaji wa ubepari ni huo 
ukuaji wa kijitabaka cha mabepari wala 
riba, hao waitwao ma-renier. Mabepari ha- 
wa wanakuwa hawahusiki hata chembe na 


shughuli za uzalishaji mali, kwani miradi 


ao inaendeshwa na mameneja walipwao 
liki hisa, ha- 


mishahara. Mabepari wanaomi - 
ti za fedha na akiba kubwa sana za benki, 
wanaishi kwa “kukata vyeti” na kua 
ba kutokana na rasilmali zao za MA 
toshe, madola mazima mazima ya AA 
yamegeuka kuja kuwa madola yalayo , 


a 





nchi zinazosafirisha rasilmah 

Udusa wa ubeberu unzonekana wazi zai- 
di katika urekebishaji wa uchumi kuja ku- 
tosheleza mahita ji ya kivita - 









ka wanachama wa jumuiya 


wa mali chungu 









ndi hilo linakuwa ni hata- 
awa ari za tabaka la wafa- 
Saku na kutumika kama mhimili wa kija- 
wai kwa nguvu zipingazo maendeleo. Kun- 
di hilo la “makabaila wa kazi linazifa- 
rakisha safu za tabaka la wafanyakazi na 
kwa hivyo kulikinza lisiweze kuunganisha 
nguvu zake kwa ajili ya kuendesha mapam- 
bano ya kupinga uhodhi. 7 
Ubeberu si kama unazidisha ukupe tu ka- 
tika uchumi wa nchi za kibepari zilizoende- 
lea, bali pia unasababisha kuwako mtindo 
wa kupinga maendeleo katika mambo yao 
ya kisiasa. 


SIASA YA NDANI NA 
YA NJE YA UBEBERU 


Siasa ni upande wa shughuli zenye ku- 
fungamana na mahusiano baina ya mataba- 
ka na makundi mbalimbali ya kijamii am- 
bayo madhumuni yake makuu ni kuuteka, 
kuushikilia na kuutumia utawala wa ki- 
serikali. Lenin anasema kwamba kitu kili- 
cho muhimu zaidi katika siasa ni “muundi- 
. . mm wa kiserikali.” Siasa hatima- 
/- huamuliwa na mfumo wa kiuchumi wa 
za. katika nchi za kibepari inatokeza 
i ma bi ya mabwanyenye, 

—— , Uwa ndilo tabaka linalotawala, 


ia a kutetea haki na MAA aa 
mabwanyeny .. €. Kwa msaada wa chombo ki- 


kubwa sana cha serikali, mabw 
naendesha siasa iliyokumdiwa ka 
za harakati za tabaka la wafanyakazi, wai 
linda miliki ya kibinafsi na kuuseleleza uta- 
ratibu wa kibepari. 

Wakati ubepari ulipoingia katika daraja 
ya ubeberu, kulikuwa pia na badiliko kuu 
katika siasa zilizoendeshwa na makundi ye- 
nye kutawala ya nchi za kibepari zilizoen- 
delea. Utawala wa makampuni ya uhodhi 
katika mambo ya kiuchumi ya nchi hizi uli- 
zidisha sana mwelekeo wa “kupinga maen- 
deleo kisiasa katika pande zote,” na mtin- 
do huu ulitokezwa katika huo mwongezeko 
mkubwa sana wa idara za ukandamizi (poli- 
si, majeshi ya “kulinda usalama”, mtando 
wa magereza, idara za upelelezi wa kisiasa, 
n.k.), kwa kwenda kinyume na utaratibu wa 
sheria wa kibwanyenye, na utumiaji wa njia 
za kikatili kabisa za kuzihujumu harakati 
za kimapinduzi. Kwa hivyo, si jambo la ku- 
shangaza kwamba ufashisti, udikteta wa ki- , 
shenzi kabisa wa makundi ya kibeberu yapi- 
ngayo maendeleo mno, udikteta usiozibiwa- 
zibiwa kwa namna yo yote ile, ukachomoza 
katika nchi fulani za kibepari hasa mna- 
mo zama za ubeberu. 

Mgeuko huo wa kufuata mwelekeo wa 
kupinga maendeleo katika siasa haumaani- 
shi kuacha kabisa mbinu na njia za kibwa- 
nyenye za uendeshaji serikali zilizotenge- ; 
nezwa na mabwanyenye katika vipindivya—. 





bazo 
za hiyo ya ubeberu. 

kwaye Caraja AA aa maa 
loyumkinika kwa ubepari na kwa hivyo, p2- 
po tu rasilmali ikishajipatia gamba hili bora 
kabisa ... inaweka utawala wake kwa uhaki- 
ka kabisa, kwa umadhubuti kabisa, hata 
inakuwa hakuna mabadiliko yo yote ya wa- 
tu wanaohusika, idara au vyama katika jam- 
huri ya kidemokrasi ya kibwanyenye yawe- 
zayo kuusukasuka.” 

Hali ya kisiasa katika nchi yo yote ya 
kibeberu inasababishwa na mabwanyenye 
wakubwa na watu wao katika chombo cha 
kiserikali pasina kujali umbo la serikali 
(kwa mfano, katika Uingereza, Ubelgiji na 
Sweden, serikali ilichukua umbo la ufalme 
ww katiba; na huko Marekani, Ufaransa na 

Jerumani ya Magharibi umbo la Stani 
ya kidemokrasi ya kibwanyenye). mamii 
tangu mwaka 1914, Rais wa Marekani, 
Woodrow Wilson, alisema kwamba mabwa- 





ya sera ya kiuchumi nchini ilichipuka 
tokana na chanzo kile kile kimoja, wala yai 
kutokana na vyanzo vingi. Kwa SA 
Alfred Bloomingdale, tajiri mkuu mwenye 
mamilioni mengi ambaye amehusiana sana 
na Ikulu ya Marekani, uendeshaji wa seri- 
kahi ya Marekani ni kama uendeshaji wa ka- 
mpuni ya General Motors, kwani hali am- 
bapo Marekani inaweza kuwa mara mbili 
au tatu kubwa zaidi, hata hivyo hatim ay 
inakuwa ni ile ile kama waa ya wa 
ral Motors, na hapo ndipo mizizi yetu il 
po. Aliahidi: “Tutamwekea Ronny (Ronald 
Reagan—Rais wa Marekani) watu wenye 
uzoefu mkubwa kando yake, watu wale 
wale ambao mabepari wanawaajiri kwa 
uendeshaji wa shughuli zao wenyewe.” Ni 
wazi kabisa maslahi ya nani watu hawa 
wanawakilisha. 

Mabwanyenye wanaohodhi mali wanaen- 
deshaje nchi kwa kujifunika ushungi wa 
taasisi za kidemokrasi? Utengenezaji wa 
kampeni za uchaguzi waonyesha vipi wa- 





— njiani mwa vyama na jumuiya ZIpEn- 


DE kushiriki katika chaguzi hizo, na kufu- 


, “Uhuru wa uchaguzi” wa wapigaji waye 
katika jambo i, na tuseme, huko 
ai ai ana Mamamia katika 
nchi za Magharibi kama ndiko kwenye “ki- 
fani” na “kilingo” cha demokrasi? Katika 
kampeni ya uchaguzi wa rais, “uhuru wa 
uchaguzi” unajumlikia kimsingi katika ku- 
mchagua mmojawapo kati ya wawakilishi 
wa vyama vikuu viwili vya kibwanyenye 
(cha Kijamhuri—Repuhlican au cha Kide- 
mokrasi—Democratio). Wawakilishi hawa 
jani sana, kwa sababu wao wa- 





kama hayo ya kuvutia macho. Wakati wa 
jumbe wanapokuwa wanajifurahisha, ki 
kundi kidogo cha mabosi wa chama huku- 
tana pembeni kuteua wagombea uchaguzi 
wa rais kwa kufuata amri za matajiri wa 


mbele ya wachaguzi ili wapigiwe kura. 
Kwa nini basi ikawa haiwezekani kum- 








a baraza la Congress—dola laki 
maana kwa nini, katika 
kwa mfano, kukawa ha- 
hata mmoja. Wajumbe 
wote wa baraza hilo ni watu waliowekwa 
na makampuni ya uhodhi, ambao kampeni 
zao za uchaguzi zinagharimiwa kwa uka- 
rimu na rasilmali kubwa. Kila mtu ame- 
shawahi kusikia juu ya kuhongwa kwa wa- 
nasiasa nchini Marekani, na iwe dhahiri 
au kwa siri kwa ugharimiaji wa kampeni 
zao za uchaguzi. Matajiri wa Kimarekani 
ni watu wa mwisho kabisa kuweza kudhani- 
wa kushughulikia manufaa ya wengine pa- 
sina kujifikiria binafsi. Wao hawatupi ovyo 
pesa zao. Wakati wanapowagharimia mael- 
fu mengi ya dola wale wanaowapendelea 
kisiasa, wao huwa wanatarajia kulipiziwa 
kwa huduma ambazo hupatiwa kwa hiari 
kabisa. 

Katika mojawapo ya tamthilia za mwan- 
dishi mashuhuri wa Kiingereza, Bernard 
Shaw, milioneya Undershaft anamwambia 
mwanawe: “Mimi ndiye serikali huku kwe- 
nu; mimi na Lazarus. Wadhani kweli 
kwamba wewe na nusu darzeni ya akina 
yake kama nyinyi, wenye kukaa kwa safu 
katika ukumbi ule wa kipumbavu wa kupi- 
ga domo tupu, mwaweza kuendesha serika- 


YA La, Yafiki yan . A 
Fatniki yangu, mtafanya kile kina- 
chotuwafiki sisi.” Huo kwa vyo vyote vile 


Si utiaji chumvi wa kifasihi. Ni ukweli we- 


mjumbe wa ba 
tano. Hiyo ndiyo 
baraza la Senate, 
kuna mfanyakazi 


nyewe hasa wa | ila siki ; 
WA z NA ya kila siku katika 
Na hivi ndivyo hayati How 

milioneya mkuu, alivyenka WI wA 
ki” zake juu ya jambo hilo hilo wakati 
wa uchaguzi wa rais: “Mwaka huu nina 
azima ya kumchagua rais ambaye angeturi- 
dhisha, yule ambaye angekuwa anawiwa de- 
ni kubwa kwetu na ambaye angetambua de- 


ni lake ... sijifungii kwa kiasi cho chote 
kile cha pesa kwa ajili ya madhumuni ha- 
ya.” 


Anawezaje mtu kusema kwamba utarati- 
bu wa uchaguzi wa Kimarekani ni wa ki- 
demokrasi, hali ambapo wawakilishi wa ra- 
silmali ya uhodhi wenye kutokeza maslahi 
ya wale walio wachache—sehemu ndogo sa- 
na ya wakazi wa nchi hiyo—ndio wanaota- 
malaki katika mabaraza ya utungaji she- 
ria na ya utendaji? Chaguzi huko Mareka- 
ni, kama ilivyo katika nchi nyingine nyin- 
gi za kibepari zilizoendelea, ni pazia tu 
ambalo nyuma yake makampuni ya uhodhi 
yanafanya vitimbi vyao vichafu vya kisi- 
asa. Chaguzi hizi ni kiigizo tu cha mwe; 
ndo wa kidemokrasi chenye kufichia enzi 
kuu za rasilmali kubwa. Yale aliyoyasema 
Lenin miaka mingi iliyopita yangali bado 
ni sahihi hadi hii leo: “Hakuna ko kote 
ambako utawala wa rasilmali, 
kidogo cha mamilione- 
ni wa kifidhu- 


kwingine ... < 
utawala wa kikundi kido; 
ya wakuu juu ya jami nzima, 


| 


iia 
Aa 


li na wa kifisadi waziwazi kama ulivyo hu- 
aa wenye kuhodhi mali wana- 
itumia miito ya demokrasi, ambayo aa 
ziwa sana na umma, ili kuwahadaa na ku- 
waghafilisha watu wafanyao kazi wasijiingi- 
ze katika mapambano ya kupigania uhuru 
j zao za kisiasa. . 
Wa Ama kazi katika nchi za kibe- 
beru wamenyimwa haki nyingi ambazo bila 
yao hapayumkiniki asilani kuwa na jamu ya 
kidemokrasi kikweli. Hizi ni haki gani? 
Kwanza kabisa, ni haki ya kupata kazi, 
kupata bima ya kijamii, kupumzika na ku- 
starehe, kupata elimu, kutumia mafanikio 
ya utamaduni pasina vikwazo vyo vyote vile, 
n.k. Kukiwa na ukosefu wa kazi wa umati 
na mfumuko wa sarafu, upandaji juu wa 
gharama za maisha, na matumizi ya kijamii 
yanayozidi kupungua, makumi kwa mamili- 
oni ya watu chini ya ubepari huwa wa- 
nanyimwa haki hizi. 

Uhuru wa kisiasa wa watu wafanyao ka- 
zi katika nchi za kibeberu unakuwa vivyo 
hivyo umepakika na kupunguzwa sana. 

Ye yote yule anayeshikilia kupatiwa uhu- 
Tu wa kufanya maandamano ataambiwa na 
aa km Wa za utosheke. Unao 
WA ka aman na sisi tu- 
A a ya maandamano 

ib Maelfu ya waandamanaji wasioku- 







> 


wA Wa 
kaaa. waka katika mapambano 
na vikosi vya polisi waliofunzwa mahsu.- 
si kwa “kazi” hiyo na kubeba marungu; 
maelfu wanakamatwa, na makumi kwa ma- 
elfu wanafanyiwa upelelezi mkali sana, hata 
kila hatua waipigayo inarekodiwa katika 
mafaili ya kisiri na kumbukumbu za kom- 
pyuta. Nchini Marekani, kwa mfano, kume- 
undwa vikosi mahsusi vya polisi kwa ajili ya 
kuwashambulia wale wanaopigania amani, 
haki za kiraia na uadilifu wa kijamii. Li- 
cha ya virungu vya kawaida vya polisi, as- 
kari wa vikosi hivyo hubeba vyombo vya ku- 
fyatulia mabomu ya mkono yenye gesi ya 
kutoa machozi, mitambo ya kumwagia ma- 
povu ya sabuni mabarabarani, nyavu za 
kuwanasia watu zitupwazo kwa helikopta, 
bunduki za rashasha za kufyatulia risasi 
za “bandia”, na hata vifaru. Isitoshe, mara 
nyingi vikosi vya jeshi la kawaida na vya 
walinzi wa taifa huitwa ili kukomesha hizo 
ziitwazo “fujo za kiraia” nchini. ; 
Pengine, nchi za kibeberu zina hali nzuri 
kwa mintarafu ya “uhuru wa mtu binafsi”, 
yaani, uhuru wa mtu kuwa na maoni yake 
mwenyewe? Hasha. Upelelezi kamili, uingi- 
lizi wa kifidhuli katika maisha ya faragha, 
na upondaji wa kijeuri wa haki na uhuru— 
yote hayo yameshakuwa ni mambo ya ka- 
waida yasiyotenganishika na maisha yenye- 
we yalivyo katika nchi za kibeberu. 


12447 





Nchini Marekani, idara ya upelelezi ina 
mafaili bilioni 3,5 ya raia zake, ambayo 
mara nyingi hukusanya habari chungu nzi- 
ma kuhusu mapato, ripoti za WAA 
mavutiko na makirihiko ya kisiasa, kushi- 
riki katika mambo ya kisiasa na shughuli 
za vyama vya wafanyakazi, na hata mambo 
madogo madogo juu ya maisha ya nyumba- 
ni ya mtu anayehusika. Ukusanyaji na upa- 
ngaji wa habari kama hizo hivi sasa umeku- 
wa rahisi zaidi kwa utumiwaji wa kompyuta 
kwa wingi sana, pia kwa mtindo huo wa ku- 
sajili simu, kwa kutia vyombo vidogo vya 
kunasia sauti na kamera za kificho. Huko 
Marekani kunafanywa upelelezi mkali hasa 
wa kuwachungua wanachama wa Chama 
cha Kikomunisti na vyama na jumuiya nyi- 
nginezo za kidemokrasi, kadhalika washi- 
riki wa harakati za kupigania ukomeshwaji 
wa mashindano ya kujirundikia silaha, dhi- 
di ya ubaguzi wa rangi na kutetea haki sawa 
kwa wanawake. Washiriki wenye shime wa 
harakati za vyama vya wafanyakazi pia wa- 
naangukia katika fungu hilo. 

Katika Ujerumani ya Magharibi, zaidi ya 
raia milioni 50 wa nchi hiyo wameshaingi- 
zwa ndani ya kumbukumbu za kompyuta. 
” pm, AA kuhusu wale wanaoshiriki 
ka. Ja ano zinawekwa katika ma- 

yawa ya Idara ya Upelelezi wa Jinai ya 
WA la Ujerumani. Hiyo yamaanisha 
wamba ye yote yule anayeshiriki tu katika 









maandamano anaingia moj : 
ni ya rekodi za polisi, na aa AJ 
wo wote kuweza kuagulia nini ka am 
hayo. Upelelezi kamili wa nini watu Su 
chokifikiri na kukitenda, na ukusan maa iwa 
mafaili ya kisiri ya mamilioni ya watii ia 
ni jambo la kawaida kabisa katika nchi WA 
ngine za kibepari zilizoendelea. E 
Madola ya kibeberu yanazitumiaje ha- 
bari yalizozikusanya kuhusu raia zao? 
Mtindo wa kuwapiga marufuku watu fu- 
lani kwa kazi za aina fulani unafanywa 
dhahiri au kwa siri katika nchi nyingi za 
kibepari. Hiyo yamaanisha kwamba watu 
wenye “maoni ya siasa kali” wananyimwa 
fursa ya kuajiriwa katika kazi za kiseri- 
kali (kwa mfano, zile za uendeshaji garimo- 
shi, za ualimu, n.k.). Makampuni ya kibi- 
nafsi yanawafukuza au kukataa kuwaajiri 
wale wenye maoni ya siasa za mrengo wa 
Kushoto, na miongoni mwao mnakuwamo 
wale wanaotoa juhudi za mfululizo za ku- 
pigania haki za watu wafanyao kazi, kwa 
ajili ya amani na ushirikiano na nchi za 
kisoshalisti. ji Ni 
Mathalan, katika Ujerumani ya Maghari- 
bi, watu huitwa wakajieleze mbele ya tume 
mahsusi, ambapo huhojiwa na kudadisiwa 
mno ili kutafuta maoni yao kuhusu masua- 
la mbalimbali ya kisiasa, na madhali tume 
ikiwa na “shaka” zake, basi inakuwa ni Vi 


gumu sana kuziondosha na mara nyingi ha- 





ta haiwezekani kabisa, haidhuru nini ase- 
macho mtu huyo anayehusika. Matokeo ya- 
ke ni kunyimwa kazi. Muda hata muda, wa- 
tu hudokezewa kitu gani kilichoandikwa 
ndani ya faili linalorekodiwa na idara ya 
usalama. Hizi hapa zifuatazo ni sababu cha- 
che tu zinazofanya watu wenye fikira za ki- 
maendeleo kunyimwa kazi huko Ujerumani 
ya Magharibi: kushiriki katika mambo ye- 
nye kuasisiwa na jumuiya za kidemokrasi, 
kugawa vijikaratasi vya kupinga mashinda- 
no ya kujirundikia silaha, kushiriki katika 
midhahara ya kuwaunga mkono wananchi 
wa Chile na kushiriki katika kampeni za 
ushikamano wa kimataifa. 

Wakuu wenye madaraka baadhi ya waka- 
ti hukimbilia kutumia mbinu za “kutisho 
cha hatua kwa hatua” ili kuwafisha moyo 
watu wanaotoa maoni ya kimaendeleo, na 
miongoni mwa hatua hizi ni ufunguaji wa 
faili la habari za siri za mtu binafsi, ukwa- 
mishaji wa nafasi ya kupandishwa cheo 
kazini, upigwaji kalamu kazini pamoja na 
kuingizwa katika orodha ya watu wa “kutili- 
wa shaka”, utishwaji, na utiwaji nguvuni 
kwa mashtaka ya kuzuliwa. 

Wale wenye maoni ya kimaendeleo hu- 
nyimwa na “jamii ya neema” fursa ya kuji- 
Sa nafsi zao na ukoo wao riziki za ku- 
Jisimu na baadhi ya wakati hiyo nafasi ye- 
nyewe hasa ya kuishi kama rai 


0 ai a huru. 
ja na utumiaji wa hatua za ukanda- 


180 


mizi, mabwanyenye wenye kuhodhi mali 
wamekuwa wakizitengeneza Vizuri zaidi 
mbinu zao Za kupiga msasa akili za watu 
kwa kutumia vyombo vya upashaji habari 
kwa. umati: televisheni, redio na magaze- 
ti. Kwa madhumuni ya kuathiri akili za wa- 
tu, mabwanyenye wanatumia ulevi wa kila 
aina, wanaunga mkono makundi ya madhe- 
hebu mbalimbali, wanahubiri uhuru wa 
ngono na aina mbalimbali za starehe za 
kutiliwa shaka. Matajiri wakuu wa fedha 
wana hakika kwamba mchanganyiko bara- 
bara wa mbinu za ukali na ulaini hauna 
budi kupelekea katika kuitia hatamu jamii 
na kuidhibiti vilivyo. ; 
Kwa ukuaji wa tofauti za uhasama za kiu- 
chumi na kijamii, makampuni ya uhodhi 
yanaelekea zaidi kutumia mbinu za ukali 
katika mambo ya kisiasa. Lenin aliwahi ku- 
sema safari moja kwamba “kwa hakika hasa 
vitisho na udikteta wa mabwanyenye huta- 
malaki katika jamhuri zilizo za kidemo- 
krasi kabisa na kudhihirishwa waziwazi kila 
wakati wanyonyaji wanapodhani kuwa uta- 
wala wa rasilmali unalegalega.” : ; 
Hivi sasa kumefumuliwa shambulio kali 
hasa dhidi ya harakati za tabaka la wafa- 
nyakazi na za kupigania uhuru na haki za 
kiraia huko Marekani na katika nchi fulani 
nyingine za kibeberu, likiupa uwanja ucha- 
nuaji wa jumuiya za mrengo wa Kulia za 
na mara nyingi za aina ya kifashisti ambazo 


181 


zimezidi kuwa na athari kubwa zaidi juu ya 
- ikali zao. 

Bal ki la sasa lifanywalo na wa- 
fuasi wa siasa kali mno za mrengo wa Kulia 
huko Marekani mara nyingi linaitwa kama 
“UmacCarthy mamboleo”. Wakat Mare- 
kani ilipogeuka vikali kuelekea katika si- 
asa za “vita baridi” dhidi ya usoshalisti 
mnamo mwishoni mwa miaka ya 1940 na 
mwanzoni mwa miaka ya 1950 upingaji ma- 
endeleo wa kisiasa ulifumuliwa nchini hu- 
mo, na Joseph MacCarthy, mjumbe wa ba- 
raza la Senate awakilishaye Jimbo la Wis- 
consin, alijaribu kuthibitisha kwamba Ma- 
rekani ilikuwa imenaswa katika mtando wa 
“njama” kuu “za kikomunisti”. Siasa yake 
ilihusika na “msako wa maafiriti”, mikuta- 
no ya hadhara ya kuhanikiza mno kwa ma- 
kelele iliyokuwa ikifanywa na makundi ya 
kifashisti yajitokezayo dhahiri shahiri, ka- 
mpeni za kishenzi za kuwanyanyasa na ku- 
wabughudhi wajumbe wa baraza la Cong- 
ress waliokuwa na mawazo ya kiliberali, 
Pia wanasayansi na waandishi wa magazeti, 
na udhulumiwaji usiokuwa wa kisheria wa 
Jumuiya za umma za kimaendeleo. Leo ha- 

U za mrengo wa Kulia mno zinafanya 





idara za serikali zilizokuwa zikitumiwa ku- 
zipiga vita jumuiya za kidemokrasi na “wa 
tu wasiotegemeka”, ambazo hapo awali ga 
likuwa zikitekelezwa na K i kia 
; ' amati ya Usalama 
wa AA Bodi ya Udhibiti wa Vitendo 
vya Uharbitu. i ikili > 
za watu kwa Wa aja SUA ia 
kwa sini na upelelezi wa nyendo za 
watu ulipata idhini rasmi na kutumiwa kwa 
marefu na mapana. 

Maslahi ya kitabaka ya matajiri wakuu 
ndiyo yanayotokeza mbele katika miito ya 
wafuasi wa siasa kali mno za mrengo wa 
Kulia, ambayo inapazwa kwa ushaufu wa 
ubaguzi wa rangi, mtindo wa kujikuza kita- 
ifa kwa ushari mno, upingaji ukomunisti 
wa kifidhuli na upepeleaji vita. Harakati 
za wafuasi wa siasa kali mno za mrengo wa 
Kulia hivi sasa zimeshakuwa ni nguvu kuu 
ya kisiasa nchini Marekani. Harakati hi- 
zo zaambata wafuasi wa Ku-Klus-Klan, ma- 
genge ya manazi, madhehebu ya kidini 
yapepeleayo ubaguzi wa rangi, jumuiya zile 
kama Umoja wa Muhafidhina wa Kimare- 
kani, Jumuiya ya John Birch, taasisi mba- 
limbali za “uchunguzi”, majarida na mashi- 
rika ya uchapishaji. 

Siasa za ndani h 
za ubeberu zimejaa tel 
maendeleo. Msingi wa 
mashindano ya kujirun 
nikizo wa kitisho cha 
kinyuklia, ukandamuzi wa 


alikadhalika zile za nje 
e mtindo wa kupinga 
ke ni uzidishaji wa 
dikia silaha, mshi- 
kutumia silaha za 
harakati za uko- 


183 





mbozi wa kitaifa na mwelekeo wa kupi- 
ja kujikweza juu ya mataifa yote ulim- 


akaa ya kibeberu yamekuwa yakien- 
desha siasa ya nje ya kichokozi, huku ya- 
kijidai kushughulikia sana “demokrasi na 
uhuru” katika nchi nyinginezo. Hao “ma- 
rafiki wa uhuru” wa Washington wanauita 
uchokozi wa kifidhuli wa kuivamia Granada 
kama ni “urejeshwaji wa demokrasi” katika 
nchi hiyo. Uingilizi wa kijeuri huko El Sal- 
vador, Lebanon na Afghanistan unatanga- 
zwa kama “mapambano ya kuwania uhuru 
na haki ya kujiamulia wenyewe”. Tawala 
za kimabavu huko Korea ya Kusini, Pakis- 
tan, Chile na El Salvador, ambazo vana- 
ziunga mkono na kuziandaa kwa silaha, zi- 
mekimbilia kutumia waziwazi njia za kigai- 
di na madhila ya umati dhidi ya mataifa yao 
zenyewe. Makundi ya kiserikali katika ma- 
dola ya kibeberu yameonyesha kuelewa vili- 
vyo na kuunga mkono kikamilifu upigaji ri- 
sasi wa maandamano ya amani kwa umati, 
kambi za kuwaweka watu kizuizini na uko- 
sekano wa hata kile kifananacho na uhala- 








Sura ya Sita 


MASHIRIKA YAVUKAYO 
MIPAKA YA KITAIFA: 
MAPWEZA YA UHODHI 


Tangu baada ya Vita Vikuu vya 
Pili, ubeberu umekuwa ni wenye 
kupinga maendeleo na wa ki 
chokozi zaidi, hasa kwa sababu 
ya uchomozaji wa aina mpya ya 
uhodhi—mashirika yavukayo 
mipaka ya kitaifa wa ukuaji wa 
nguvu yao, 

Mashirika ya uhodhi yavukayo 
mipaka ya kitaifa ni kitu gani? 
Shughuli zao zina athari gani 
juu ya mataifa ya nchi za kibe- 
pari? 


MAMLAKA ZA KIUCHUMI 
ZA DUNIA NZIMA 


Wataalamu wa uchumi wa ki- 
awa katika nchi za Ma 


Wameipa aina hiyo mpya 
ya makampuni ya ada maji, 


na mbalimbali, kama vile miradi, mashiri- 
ka na makampuni ya mataifa mengi, ya ki. 
mataifa, yavukayo mipaka ya kitaifa a 
kupindukia taifa, ya ulimwengu mzima, he 
duma na mengineyo, Baadhi yao wanase- 
ma kwamba mashirika yavukayo mipaka ya 
kitaifa ni yale ambayo yana matawi wa. 
katika nchi mbili au zaidi, Wengine wa- 
natilia mkazo tabia mahsusi mbalimbali za 
muundo wao wa kimatengenezo, mwene 
ndo na uwazaji wa mameneja wa maka 
mpuni yaendeshayo shughuli za kimatai- 
fa, ukubwa wa rasilmali zao (jumla ya ma 
pato na malipo ipatayo dola milioni 100, 
milioni 400 na zaidi), idadi ya matawi yao 
yaliyoko nchi za nje, na vionyesho vingi- 
ne vya wingi tu, 

Lakini ni jambo la maana kukumbuka 
kwamba tafsiri zote za kibwanyenye kuhu- 
su mashirika hayo yavukayo mipaka ya ki, 
taifa kwa hakika hasa hazielezei cho cho 
te juu ya tabia yao ya uhodhi, na hata 
kukwepa kulitumia hilo neno lenyewe 
“uhodhi”, Majaribio yote haya ya kutaka 
“kuyayeyusha” mashirika makuu ya kibe- 
pari katika bahari ya maelfu kwa maelfu 
ya makampuni (pamoja na yale yaliyo ma; 
dogo) yenye matawi na makampuni “binti 
ya ng'ambo yanafanywa, bila ya shaka, siyo 
kwa Bahati tu, bali kwa madhumuni ya ku” 
zibiazibia shughuli za mapandikizi makuu 
ya uhodhi wa mikia yao imeing'ang'a, 


187 





nia dunia nzima ya kibepari na kuificha 
tabia yao ya kinyonyaji. 

Kikundi kidogo cha mashirika makubwa 
kabisa sasa kinapembulika miongoni mwa 
idadi kubwa ya makampuni yanayoendesha 
shughuli za uingizaji vitegauchumi kwa 
upeo wa kimataifa. Kikundi hiki kidogo 
kina nguvu kuu ya kiuchumi, ambayo ina- 
kidhaminia mastakimu ya kutawalia maso- 
ko ya dunia kwa mintarafu ya mauzo ya bi- 
dhaa fulani fulani. Kila moja la mashirika 
haya, kwa hakika hasa, linakuwa ni mamla- 
> ya kiuchumi iliyotandazika ulimwenguni 

ote. 

Kwa mujibu wa makadirio ya wataalamu 
wa Umoja wa Mataifa, mnamo katikati ya 
1980 mashirika makuu 350 yavukayo mipa- 
ka ya kitaifa yalikuwa na hesabu ya mapa- 
to na malipo ipindukiayo dola trilioni 2.5 
kaa kiasi watu milioni 25, au Ss limia 
za NII walioajiriwa katika viwanda vya 

yarishia malighati kwa ajili ya utenge- 
nezaji bidhaa katika nchi za kibepari z 
zoendelea. Mashirika haya aa ar 
tawi huko ng'ambo yapindukia “93,000; 
yalitoa takriban thuluthi ya a 1 ki 1 
la kijumla la nchi za kibepari Ku pa ; 
Waka waka 1900, mashirika wavukaro wi. 
paka ya kitaifa yanatarajiw u ma ga 
ya asilimia 40—50 ya zao p kit aa KI 
la la mfumo wa kibepari - Shaa 
; ia; kutaka- 
Pomgia mwaka 2000, kiasi mashirika ma- 


kuu 300 yavukayo mi ; 
hakika KAZI atii KA kitaifa kwa 
mi wote wa kibepari wa duni waa YA 
Mashirika yavukayo mi JU £ mh 
wakilisha daraja mpya Aa ya kitaifa ya- 
pamoja wa uzalishaji mali Aa ? Wa 
shirika hayo ni miambatano ka wi 
uhodhi yenye kuunganisha ka aa ya 
katika nchi mbalimbali za Shawa WI 
kibepari katika utaratibu ae Wa 
na wa mtataniko wa fungamano zi 
shaji mali, za kifedha na za aaa 
kampuni ya uhodhi yavukayo mipaka - a ki. 
taifa ni mashirika ya kimataifa AA 
desha shughuli za uzalishaji mali zai 
kibiashara, ambazo kwa vikubwa sana ni za 
kitaifa katika umilikaji wa rasilmali. Ma- 
thalan, General Motors ni kampuni ya Ki- 
MA MA KIA mipaka ya kitaifa, Briti- 
. | ya Kiingereza, na BASF 
ni ya Ujerumani ya Magharibi. 
Makampuni ya uhodhi ya shughuli za vi- 
wanda yavukayo mipaka ya kitaifa, yaki- 
shirikiana na yale ya shughuli za maben- 
ki, yanakuwa ndiyo yanayotawala nyumbani 
na huko ng'ambo. Mabenki ya makampuni 
ya uhodhi yavukayo mipaka ya kitaifa, am- 
bayo yalizidisha sana shughuli zao mnamo 
miaka ya 1970 na 1980, yamegundua 
kwamba visiwa vya Bahama na Cayman ni 
vya kuvutia hasa kwa matendo yao yana- 
yoambata dunia nzima, na rasilmali ziwe- 


189 





kwazo huko na matawi ya kienyeji ya ma- 
benki ya Kimarekani ni kubwa zaidi kuliko 
zile za matawi yote ya mabenki ya Kimare- 
kani yaliyoko Ulaya ya Magharibi, Afrika 
na Amerika ya Kilatini, yakichanganywa 
pamoja. “Chemchemi” kama hizo zilizoko 
katika visiwa vya Bahama na Cayman zina- 
yawezesha mabenki ya makampuni ya uho- 
dhi yavukayo mipaka ya kitaifa kuende- 
sha shughuli zo zote zile za kifedha ka- 
tika ulimwengu wote wa kibepari pasina 
udhibiti wo wote na kwa gharama chache 
kabisa kama inavyoyumkinika. 

Makampuni ya uhodhi ya shughuli za vi- 
wanda na za mabenki yavukayo mipaka ya 
kitaifa yanakuwa ndilo shina la makundi 
mengi zaidi ya wahodhi fedha, na kwa ku- 
pitia katika makampuni hayo yanawania 
kuweka udhibiti wao juu ya uchumi na ma- 
ra nyingi pia siasa za nchi nyingi katika 
ulimwengu wa kibepari. 


KWA NINI NG'AMBO NI AFADHALI ZAIDI 
KULIKO NYUMBANI? 


a ni hamu dhati uta 
dia nchi zi iinli za hati ya kutaka kuzisai- 


190 


ziishinde hali yao ya kuzorota kiuchumi, 
pia kushughulikia manufaa ya wateja wao 
huko ng'ambo au dhamiri nyingine za ura- 
himu kama hizo? Hasha. 

Wamilikaji na mameneja wa makampuni 
ya uhodhi yavukayo mipaka ya kitaifa wa- 
navutiwa kwa mng'aro wa dhahabu na 
mchakacho wa mabunda ya noti. Hakika, 
wao wenyewe hawafichi jambo hilo kwamba 
ukamuaji faida kwa ukomo wake ndiyo 
sababu kuu yenye kuwafanya kuingiza mi- 
taji yao huko ng'ambo. 

Usafirishaji wa rasilmali umetokezea ku- 
wa ni jambo lenye faida sana. Kwa nini ika- 
wa hivyo? Kwa sababu nguvu ya kazi ni ra- 
hisi zaidi katika nchi zinazoendelea, na vya- 
ma vya wafanyakazi ni ama dhaifu au havi- 
ko kabisa; nchi hizi zina vyanzo vya kupatia 
malighafi rahisi na masoko ya faida sana 
kwa mauzo ya aina fulani za bidhaa. Kwa 
mfano, katika Korea ya Kusini mishahara 
ya wafanyakazi inajumlikia kuwa ni sehe- 
mu ndogo tu ya wale wa Kimarekani; migo- 
mo imepigwa marufuku huko, na muda ife 
kazi kutwa wahesabika kuwa ni kati yari 
iliyo mirefu zaidi kupita kote aiana 
ni. Basi, vipi isiwe “pepo' halisi kwa m 
kampuni ya uhodhi ya kigeni? wa 

Bila ya shaka, kuna sababu wa wihi 
nye kuyafanya makampuni hayo wA safari 
yavukayo mipaka ya kitaifa dia aa 
hizo za mbali na kusafirisha rasilmar y 

191 


'ambo. Nazo ni fursa za kuweza ku- 
wafikili Skeoha ya nje, kuingiza kiasi ki- 
kubwa cha vitegauchumi huku yakitumia 
gharama chache sana zao yenyewe na ku- 
chukua mikopo ya kienyeji, kuendesha shu- 
ghuli zihitajiazo ufundi wa hali ya juu sa- 
na kwa upeo wa kimataifa, kuweza kupata 
mavumbuzi ya kiufundi yasiyo yao yenye- 
we na, hatimaye, kukuza maendeleo ya bia- 
shara yao ya nje kwa kuweka mtando wa 
kutandaa sana wa mauzo ya bidhaa zao. 
Matawi ya ng'ambo ya makampuni ya uho- 
dhi yavukayo mipaka ya kitaifa ni njia nzu- 
ri ya kufichia uingizaji wa magendo wa 
bidhaa zao kwa kuyakiuka mapingamizi ya 
forodha na mengineyo. 

Je, kuna tarakimu zo zote za kijumla ze- 
nye kuonyesha uporaji wa makampuni ya 
uhodhi yavukayo mipaka ya kitaifa ya nchi 
za ulimwengu wa kibepari? Ilivyokuwa aina 
hizo za uporaji ni za namna mbalimbali 
sana, basi inakuwa si rahisi, lakini, juu 
ya hivyo, inawezekana kupata makisio fula- 


Puni ya uhodhi ya Kimarekani yavuka- 
paka pato yao 


kutoka ng'ambo ni makubwa i 
vitegauchumi vyao vya moja kaza w, 
kila mwaka. Makampuni ya uhodhi Pa 
yo mipaka ya kitaifa yanakamua faida iliyo 
kubwa kwa mara 1.5 zaidi kuliko vitega- 
uchumi vyao yaviingizavyo huko moja kwa 
moja. Habari na tarakimu hizo zilizotajwa 
zinaonyesha vizuri sana siasa ya unyonya- 
ji na uporaji lendeshwayo na makampuni 
ya uhodhi yavukayo mipaka ya kitaifa ka- 
tika nchi za kigeni. 


ATHARI ZA KIUCHUMI ZA UPANUZI 
WA NJE WA MAKAMPUNI YA UHODHI 


Makampuni ya uhodhi yanadhibiti miko- 
noni mwao sehemu kubwa zaidi ya uzali- 
shaji mali wa kibepari wa dunia, biasha- 
ra ya kibepari ya dunia, na mafanikio ya 
sayansi na ufundi. Hiyo ndiyo maana kwa 
nini yakawa na athari itandaayo na iku- 
ayo mfululizo juu ya uchumi wa kibepari 
kwa jumla, kwa hivyo yakitumika kama ni 
mojawapo la mambo makuu yenye kusaba- 
bisha hali ya kulegalega zaidi ya maendeleo 
ya kiuchumi chini ya ubepari leo. Yanazidi- 
sha ukali wa mgongano baina ya kiwango 
cha ukuaji wa nguvu za uzalishaji mali 
na tabia ya mahusiano ya kibepari ya ka 
lishaji mali kwa kuzidisha mgawanyo wa 
zi wa kimataifa, kukuza ukusanyishaji pa- 
moja wa uchumi wa kimataifa na kuongeza 


193 





mwelekeo wa uhodhi wa uchumi wa kibe- 

ri. Kwani, mapweza hayo yavukayo mipa- 
ka ya kitaifa ni nguvu ya kiuchumi iliyo- 
kusanvyishwa kwa wingi mikononi mwa ki- 
kundi kidogo cha watu binafsi. Hali am- 
bapo uzalishaji mali unazidi kuwa wa kija- 
mii, msingi wa zamani wa utwaaji mali 
wa kibinafsi unaendelea kuwako. Ukuaji 
wa makampuni ya uhodhi yavukayo mipa- 
ka ya kitaifa unazidisha tofauti iliyopo bai- 
na ya uzalishaji mali wa kijamii na utwa- 
aji mali wa kibinafsi, na kuzidisha ukali 
wa uhasama wa kiuchumi, kijamii na kisia- 
sa wa ubepari wa zama za sasa. 

Yakichipuka na kukua kutokana na to- 
fauti za uhasama za maendeleo ya nguvu 
za uzalishaji mali za ubepari, makampu- 
ni ya uhodhi yavukayo mipaka ya kitaifa 
yanatengeneza njia za utanzuliwaji wa to- 
fauti hizi kwa muda, kwa sehemu na si kwa 
ukamilifu, pasina kuweza kuzikomesha ka- 
bisa. Hebu na tuchukue suala la maendeleo 
ya ufundi. 

Makampuni ya uhodhi yavukayo mipaka 
ya kitaifa yanaweka mapingamizi chungu 
ki njiani ma utekelezaji wa mafani- 

'a mapinduzi ya kisayansi na ya kiu- 
fundi yatukiayo havi wA na wan hivyo 
utumiwaji wao kwa ukamilifu. Ili- 
vyokuwa lengo kuu la uzalishaji mali wa 
ya ziada na kujaa kukamua thamani 
Umia faida kwa ukomo 


194 


wake, mafanikio ya mapinduzi i - 
na ya kiufundi yanakuwa WA 
manufaa ya jamii kwa jumla, bali hasa 
kwa ajili ya kutosheleza madhumuni ya ki- 
binafsi tu ya rasilmali ya uhodhi ya kima- 
taifa na kikundi kidogo cha wahodhi fedha. 
Makampuni ya uhodhi ya kimataifa, ka- 
ma kawaida, huingiza mashine na ufundi 
mpya pale tu wakati hayo yanaposaidia ku- 
punguza gharama za uzalishaji mali na ku- 
zidisha faida, lakini mara nyingi yanaku- 
wa hayana hamu ya kutengeneza upya uza- 
lishaji mali na kuanzisha yale yaliyo ma- 
pya, kwa sababu yanaweza kuendelea kuzi- 
disha faida zao pasina kubidi kutumia gha- 
rama za ziada kwa ajili ya kununua mashi- 
ne na mitambo mipya. Yameshughulika ku- 
tengeneza mashine mpya na aina mpya 
za bidhaa, lakini sehemu kubwa yao hu- 
wekwa katika majalada kwa muda mrefu na 
baadhi ya wakati hata kutotumiwa kamwe 
katika uzalishaji mali. Wakati huo huo ma- 
shirika yavukayo mipaka ya kitaifa yana- 
fanya juu chini ili kuchelewesha uweze- 
kano wa washindani wao kuunda mashine 

mpya. p 
aa sababu ya gharama zinazozidi kuo- 
ngezeka kwa ajili ya kundi aa ” 

zi wa kisayansi na uhandisi, N : 
uingizaji . matokeo yao katika uzalisha- 
ji mali, hata mashirika makubwa pa 

mara nyingi zaidi na zaidi huchukua 
195 


mipango ile tu ya uchunguzi 

.- nu maaaa? - yaa "majaribio ya uundaji 
ambayo yaweza kutarajiwa ku jirejezea gha- 
rama zao upesi na kutoa faida. Mkabala 
kama huo unaipelekea sayansi kuendelea 
kwa kuzingatia zaidi utashi wa muda tu 
wa sokoni, badala ya kutia maanani mahi- 
taji ya kijamii ya muda mrefu. Makampuni 
ya uhodhi yavukayo mipaka ya kitaifa mara 
nyingi yanakwamisha rasmi mipango mi- 
kuu ya uchunguzi na uendelezaji wa sayan- 
si na ufundi huko nyumbani na ng'ambo ili 
kuseleleza na kuzidisha faida zao za uho- 
dhi. Hii hapa ni baadhi ya mifano yenye 
kudhihirisha hayo wazi: kwa muda mrefu, 
makampuni ya uhodhi yavukayo mipaka ya 
kitaifa yanayoshughulika na uchimbuaji 
mafuta yamekuwa yakikinza maendeleo na 
utumiwaji kimatendo wa vyanzo vingine 
vya nishati; mashirika makuu ya viwanda 
vya utengenezaji magari yalikinza ubuniwa- 
ji wa injini za magari zenye kutumia nisha- 
U yo yote nyingine isipokuwa ile ya ma- 
futa ya petroli (kama vile, gesi). Hiyo hali 
ya rasilmali ya makampuni ya uhodhi yavu- 
kayo mipaka ya kitaifa kutoweza kuyamu- 
du mapinduzi ya sayansi na ya ufundi na 
kiwango hicho cha sasa ambacho nguvu 
asa aboji mali zimeshakifikilia inajito- 

za waziwazi kabisa katika hilo jambo 

wA ai mafanikio ya mapinduzi ya sayansi 

yanazidi kutumiwa kwa utenge- 


nezaji silaha na vitu vingi il 
Kaa mahitaji Aa kaa 
Makampuni ya uhodhi yavukayo mipaka 
ya kitaifa hivi sasa yamekuwa ndio wasa- 
firishaji wakuu wa rasilmali kuzipeleka ka- 
tika nchi zinazoendelea. Wataalamu wa 
uchumi wa nchi za Magharibi mara nyingi 
wanadai katika maandishi yao kwamba ma- 
kampuni hayo ni nguvu njema ajabu ya ku- 
peleka mbele maendeleo ya uchumi na ufa- 
nisi. Wao pia wanajaribu kuzififiliza au ha- 
ta kuzizibiazibia kabisa athari mbaya za usa- 
firishaji wa rasilmali kwa nchi zinazolingi- 
za. Wanajitahidi kuyahalalisha makampuni 
ya uhodhi kwa kuyafananisha na mpangaji 
ambaye inambidi kulipa kodi anapoishi ka- 
tika nyumba ya mtu mwingine, wakidoke- 
zea kwa njia hiyo kwamba nchi inabidi ilipe 
bei fulani kwa manufaa iyapatayo kutokana 
na rasilmali za makampuni “binti” ya kige- 
ni. 
Usafirishaji wa rasilmali waelekea kuzo- 
rotesha ukuaji wa viwanda vya kitaifa vya 
nchi nyingi. Madhali makampuni ya uho- 
dhi yavukayo mipaka ya kitaifa yakishaingia 
ndani ya nchi, basi hutapakaa nchini humo 
kote kama madoa ya mafuta, yakinunua 
kwa uroho cho chote kile kiangukiacho ma- 
choni pao na kujimegulia uchumi wa kita- 
ifa pande moja nyuma ya jingine. Manya- 
ngalika haya ya kigeni yanajitendea aa 
yapendavyo pasina kujali utu wo wote na 


197 


kuongozwa na kawaida hiyo Ui . wA 
nguvu mpishe. Yakishajizatiti ii ara wa 
tika matawi makuu ya uchumi na kusamba- 
za mtando mkubwa wa udhibiti kwa njia zo 
zote zile yawezazo kuzitumia, makampuni 
haya hufanya juu chini kuikinza rasilmali 
ya taifa isiingie katika matawi haya ya uchu- 
mi, na kwa hivyo kulazimika “kubanwa' 
katika soko lake yenyewe, la nyumbani. 
Yote haya yanapelekea kuyatia breki maen- 
deleo ya nguvu za uzalishaji mali za ki- 
taifa. 

Watetezi wa kibwanyenye wa makampuni 
ya uhodhi yavukayo mipaka ya kitaifa ha- 
weshi kusisitiza kwamba makampuni hayo 
ya uhodhi yanaleta katika nchi inayoingiza 
rasilmali siyo rasilmali ya ziada tu, bali 
pia mavumbuzi mapya ya kiufundi na ki- 
matengenezo—ambayo, yote hayo ati yana- 
saidia kustawisha viwanda vya kitaifa. La- 
kini, kwa hakika hasa, makampuni ya uho- 
dhi yavukayo mipaka ya kitaifa yanatumia 
haki hiyo ya mwenye nguvu mpishe ili ku- 
wapiga kumbo wazalishaji mali wa kienye- 
Ji kutoka katika matawi ya kiuchumi yale- 
ya faida nyingi na ya kimaendeleo zai- 

1, na pia kutoka katika maeneo yaliyo- 
Stawi zaidi kiuchumi kupita yote mengine. 


maa Muba Pia kwamba makam- 
avu A Aa 
Ww mia mipaka ya kitaifa huwa ya- 


na maslahi yao yenyewe ya ki- 
choyo na huenda yakafunga uzalishaji ma- 
198 


li na kuvunja mikataba na mashirika 
kienyeji kwa kutoa taarifa ya muda mfu- 
pi tu, jambo ambalo hupelekea kuzuka shi- 
da mpya na kuvuruga mlingano sawa wa 
maendeleo katika Uchumi wa taifa. Makam- 
puni yavukayo mipaka ya kitaifa huwavu- 
tia upande wao wafanyakazi Wenye ujuzi 
maalum wa kazi, wahandisi na mafundi wa 
kila aina (jambo ambalo lenyewe tu lina- 
pelekea kulitatanisha zaidi tatizo la shida 
ya uwezekano wa kupata mabingwa wa kazi 
wa kienyeji), huku wakati wa mchafuko wa 
kiuchumi au upunguaji wa shughuli za uza- 
lishaji mali, matawi yao na makampuni 
“binti” yao yakiwafukuza makumi kwa ma- 
elfu ya watu ambao wanakwenda kujalizia 
jeshi la wakosefu wa kazi. 

Shughuli za mashirika yavukayo mipaka 
ya kitaifa vivyo hivyo pia zina athari mbaya 
juu ya urari wa malipo, ilivyokuwa kiasi ki- 
kubwa sana cha fedha kinamiminika kwa 
mawimbi makubwa kuvuka mipaka ya kita- 
ifa kati ya matawi ya mashirika hayo ka- 
tika nchi mbalimbali. Hali hiyo inapelekea 
kuuvuruga mzunguko wa pesa nchini, iki- 
sababisha mabadilikobadiliko makali sana 
katika viwango vya ubadilishanaji wa sa- 
rafu, n.k. Shughuli za mashirika yavukayo 
mipaka ya kitaifa ya Marekani, Ujerumani 
ya Magharibi, Uingereza na ya madola me- 
ngine ya kibeberu, zina athari mbaya sana 
hasa juu ya uchumi wa nchi zinazoend 


199 





ijadili fu zaidi 
..mbo ambalo tutalijadili kwa ure 
Kha sura inayohusika na ukoloni mambo- 
leo. 


KIPI KINACHOLETWA 
NA MAKAMPUNI YA UHODHI? 


Shughuli za mashirika ya kimataifa zina- 
hitilafiana na maslahi ya sehemu kubwa sa- 
na ya wananchi wafanyao kazi na wingi wa 
wakazi katika nchi za kibepari, kwani ya- 
nawanyonya pasina huruma wafanyakazi 
na wakulima, wenye mashamba madogo na 
wauza maduka, madaktari na wahandisi, 
wanasayansi na waandishi. Kwa madhumu- 
ni yao ya kichoyo, uroho usiokinaika wa 
kupapia pesa, mashirika hayo yanawashu- 
rutishia wateja bidhaa zile zenye kuyapa- 
tia faida lakini ambazo hazina manufaa yo 
yote kwa watumizi na mara nyingi ni zenye 
madhara na hatari kwa afya yao. 

Mashirika yavukayo mipaka ya kitaifa ya- 

mefumua—kwa upeo usiopata kuonekana 
kabla—mashindano ya kujirundikia silaha 
yenye kuhusika na vitendo vya uhalifu ka- 


tika kuzitengeneza na kuzijaribu silaha za 
mauaji ya umati. 

Mgongano baina ya maslahi ya mashirika 
yavukayo mipaka 


ya kitaifa na yale ya wi- 
ngi mkubwa wa wakazi katika via YA kibe- 
Ppari unatokezwa kwa aina kali zaidi wakati 


“ampuni ya uhodhi yanapokuwa tayari 
0200 


kutoa mhanga roho na 
maa zao za YA WA ai 
Filamu za matangazo ya kibi 
shirika la Kimamba ii .. 
kuwa zikionyesha kitu kile kile kimoja: si- 
si ndio tunaotengeneza tayiri bora na za ku- 
tegemeka kabisa. Filamu za matangazo ya 
kibiashara, zenye kuonyeshwa katika nchi 
zote za kibepari, zimekuwa zikiwahakikishia 
wateja kwamba tayiri za motokaa za radiali 
za nambari 500 ndizo kipeo cha ukamilikaji 
na ndizo zenye kutamaniwa na kila mtu. 
Mnamo miaka michache tu, wateja wa- 
liokuwa wepesi sana kuzugwa walinunua 
kiasi tayiri milioni moja za Firestone. Inga- 
wa matangazo kama hayo ya udanganyifu si 
jambo la nadra katika ulimwengu wa bia- 
shara ya kibepari, hata hivyo kashfa ya ta- 
yiri nambari 500 imesambaa kwa upeo wa 
kimataifa. Ilitokezea kwamba tayiri hizi zi- 
lisababisha maelfu ya ajali za magari, na 
kampuni hiyo ya uhodhi ilikuwa ikifanya 
juu chini ili kuzuia kashfa hiyo isitokeze 
hadharani. Lakini haikufaulu, na ajali hizo 
za magari ziliripotiwa kwa ukamilifu na 
magazeti katika nchi nyingi. Mahakama za 
Kimarekani tu pekee zilisikiliza kesi kuu 
250 zenye kuhusika na tayiri nambari 500. 
Wakati Shirika la Kimarekani la Usalama 
wa Magari liliposhauri kwamba Kampuni 
ya Firestone itenge kando sehemu ya fedha 
zake za kugharimia matangazo kwa ajili 


gati: 


ya udhibiti mkubwa zaidi wa waa 
tayiri hizo, kampuni AAA Wa Wa 
anza kuuza kwa wingi sana AA 
ya bei yake. Wakati uuzaji wa Aaa 
ulipopigwa | marufuku nchini ya ani, 
kampuni hiyo ilianza kuziuza kwa ei za 
kutupa huko Ulaya ya Magharibi na katika 
nchi zinazoendelea. 

Mnamo miaka ya karibuni, kumekuwa na 
ripoti kama hizo kuhusu mauzo ya mashiri- 
ka yavukayo mipaka ya kitaifa katika nchi 
nyingine (kufuatia upigwaji marufuku hu- 
ko makwao) kwa bei rahisi mno, kama vile 
dawa mbovu na vyakula vya watoto wacha- 
nga, tyubu za televisheni na bidhaa nyi- 
nginezo zenye hatari kwa afya ya binada- 
mu. Mathalan, katika nchi za Amerika ya 
Kilatini tu, makampuni ya uhodhi ya Kima- 
rekani yaliuza zaidi kuliko aina 100 za da- 
wa zilizopigwa marufuku huko Marekani 
kwenyewe. Mashirika yavukayo mipaka ya 
kitaifa, ambayo yanauza kwa desturi huko 
ng'ambo dawa zijulikanazo kuwa ni hatari 
kwa afya, yanawatumia wakazi wa kienye- 
Ji wa nchi zinazoendelea kama nyara ya 
kufanyiwa majaribio ya utibabu, lakini ai- 
: ya sera lendayo kinyume na jamii 
Wa kuwa uhalifu kabisa ndio 

. enendo wa kawaida wa mashirika yavu- 

yo mipaka ya kitaifa. 


wa Mbio zao za kusaka mafaida ya 
ukia mno, makampuni ya uhodhi 






yavukayo mipaka ya kitaifa hayasiti hata 
kidogo kufanya vitendo vya uhalifu wazi 
kabisa. 

Mnamo mwishoni mwa 1984, Union Car- 
bide, kampuni ya uhodhi ya Kimarekani 
ivukayo mipaka ya kitaifa, iliugeuza mji 
mkuu wa Jimbo la Madhya Pradesh, Bho- 
pal, kuwa moto mkuu wa kuchomea maiti, 
ambao binadamu wataukumbuka kama 
ishara ya msiba na ukatili. Gesi za mauti— 
methylisocyanate na phosgen—zikifoka ku- 
toka katika kiwanda cha Union Garbide 
ziliua zaidi ya watu 2,500, na makumi kwa 
maelfu wakikabiliwa na hatari ya kupo- 
fuka macho na kusibiwa na maradhi ya ma- 
figo na mapafu. Idadi ya watu walioathi- 
rika kwa maafa hayo ilipindukia 50,000. 

Masaibu hayo yaliyokutishwa na Union 
Carbide huko India hayakuwa ni ajali tu, 
kwani yalisababishwa na mapuuza ya kiha- 
lifu yaliyofanywa na kampuni hiyo kwa ku- 
tojali maslahi ya taifa linaloendelea. Ka- 
mpuni hiyo ya uhodhi ilikataa kuingiza— 
kwa gharama ya sehemu ndogo tu ya faida 
zake—utaratibu wa kuhifadhi usalama sawa 
na ule iliouingiza huko Marekani. Kufanya 
hivyo kungewezesha kuepusha maafa hayo. 
Ukweli wenyewe hasa ni kwamba watu wa- 
liwahi kupoteza roho zao katika ajali zili- 
zotokea hapo kabla kwenye kiwanda hicho, 
na maofisa wa kiserikali wa Kihindi wa 
mahali hapo waliwaonya mara kwa mara 


203 


mameneja wa Union Carbide kuhusu hata- 
ri ya uvujaji wa gesi hiyo ya Sumu. hi 

Baadhi ya matajiri wa biashara wa nchi 
za Magharibi waliuelezea msiba huo kwa 
njia ya dharau mno: “India inalipa deni la- 
ke kwa ustaarabu”. Ni aina gani hiyo ya us- 
taarabu? Si unafanana na “ustaarabu ule 
ulioletwa na akina Hitler (Manazi), ambao 
waliwatumia wanadamu kujaribia dawa zi- 
nazoua? Baada ya kwisha kufanya uhalifu 
huo usiokuwa wa kiutu, kampuni ya Umon 
Carbide iliwaficha madaktari wa Kihindi 
njia za kuwatibu watu waliosibiwa na ma- 
radhi yaliyosababishwa na sumu kali mno 
ya gesi, ikidhihirisha kwa mara nyingine 
tena maoni ya mameneja wa ngazi za juu 
wa kampuni hiyo kuhusu maafa hayo. 

Huu hapa ni mfano mwingine wa viten- 
do vya uhalifu vya makampuni ya uhodhi 
yavukayo mipaka ya kitaifa. Mnamo nusu 
ya mwanzo ya miaka ya 1980, maelfu ya 
Wahindi Wekundu wa makabila ya Jakun- 
da na Tupi-Guarani waliuawa katika misi- 
tu iliyopigwa na mvua kandokando ya Mto 
Amazon Ba ya Kusini) kufuatia ma- 
jaribio ya enzi yaliyofanywa na shirika 
la Kimarekani ya nai ya kitaifa 
via dawa za kem, Daa China 
WE Pa aina 
hama kijeshi ya Marekani—Pentagon. 

Makabila hayo mawili ya Kihindi yalito- 







C. 
? 


komezwa kabisa na hasar waka 
fidika ilikutishwa ulamaa Ta 

a ; E yama 
na mimea hata imekuwa hivyo kwamba ai- 
na 25,000 za wanyama na mimea Zisizo na 
mfanowe, ambazo zakutikana kwenye bon- 
de hilo tu la Mto Amazon, zimekabiliwa na 
hatari ya kuangamia kabisa. 

Walimwengu wote wapendao maendeleo 
walikirihishwa na kuchukizwa mno kwa ma- 
jaribio haya ya kihalifu. Jumuiya kadhaa 
za kimataifa, halikadhalika wanasheria, 
wanasayansi, madaktari, wataalamu mashu- 
huri wa bayolojia na wa uhifadhi wa mazi- 
ngira waliyashutumu vikali majaribio haya 
ya kuchukiza mno ya silaha za madawa ya 
sumu kali. 

Kati ya vitendo vya uhalifu vitumiwavyo 
kwa wingi sana na makampuni ya uhodhi 
yavukayo mipaka ya kitaifa ni huko kuwali- 
sha mirungura maofisa wa kiserikali wa 
ngazi za juu na wanasiasa wa huko mak- 
wao na ng'ambo. Makampuni mengi kati ya 
hayo yameshakashifiwa hadharani kwa vi- 
timbi hivyo. Mathalan, kampuni ya uhodhi 
ya Boeing ilibidi ikiri kutoa mirungura 
ipatayo dola milioni 40 katika nchi za ki- 
geni, lakini kampuni hiyo haikuungama 
madhambi yake yote, kwani Tume ya Ki- 
marekani ya Biashara ya Hisa na Hat za 
Thamani ilifanya makisio ya mirungura hi- 
yo iliyotolewa huko ng'ambo kuwa ni dola 
. milioni 80. Mathalan, katika nchi za Ma- 


205 


shariki ya Kati, kampuni hiyo ya uhodhi 
ilifanya mipango, kwa kupitia kwa maajenti 
wake, ya kupata mikopo mikubwa kutoka 
kwa masheikh wa Kiarabu na wakopeshaji 
wengine kwa madhumuni ya kununua nde- 

e za aina ya Boeing kwa ajili ya Shirika 
la Ndege la Misri, la Saudia na nchi nyin- 
gsinezo. Kwa kupitia kwa maajenti hawa ha- 
wa, kampuni hiyo iliwahonga viongozi wa 
vyama na jumuiya zenye mshawasha mkuu. 
Kwa njia hiyo hiyo, kampuni ya Boeing 
ilizisukumiza bidhaa zake katika nchi nyi- 
ngine kadha wa kadha. 

Makampuni ya uhodhi yavukayo mipaka 
ya kitaifa yanatumia kwa wingi sana mbi- 
nu kama hizo, zilizokwisha kuwa “za ka- 
waida” kwao zenye kushurutishiwa ati na 
“matendo ya kibiashara”, za kuziuza bi- 
dhaa zao huko ng'ambo. Lakini kwa kuzin- 
gatia kashfa kubwa kadhaa mnamo miaka 
michache iliyopita, makampuni hayo yana- 
tafuta njia za kubania siri za matendo yao 
huko ng'ambo na kujaribu kuendesha shu- 
ghuli zao kwa kutumia kificho cha makam- 
Ee ya bandia. 

uaji wa mtindo wa kupinga maende- 
. Ka . katika nchi ZAM ma- 
AA ie Aa uhodhi yanatokea hali- 
li zao ni ai aka ai ta WA maa 
nguvu yao ya wa aa Ta nuyu la 
wa. Hapa inapasa misi Snajiku; 
la mkazo huo unya- 


206 





kuzi wao wa vyombo vya kupashia habari 
kwa umati. Makampuni ya uhodhi yameo- 
nyesha kuwa na hamu kubwa sana siyo tu 
kwa magazeti, televisheni na vituo vya redio 
vya kienyeji, bali hasa kwa majarida ma- 
kuu, mashirika ya uchapishaji, na makam- 
puni ya utangazaji wa redio na televishe- 
ni, ambayo idhaa zao zinapeperushwa he- 
wani katika ulimwengu wote wa kibepari. 
Vikizinadi kote bidhaa za mashirika hayo 
yavukayo mipaka ya kitaifa, vyombo hivi 
vya upashaji habari vinafanya juu chini 
kuwabandikizia wateja bidhaa hizo pasina 
kujali kama kweli ni bora zaidi kuliko zile 
za makampuni ya washinde wao. Havishi 
kuwashawishi watu kununua vitu visivyo 
na maana yo yote, kusaidia kuzidisha mwe- 
lekeo wa kuhodhi kwa wingi zaidi uchumi 
wa kibepari na kuchochelea maoni ya kija- 
mii yenye kuyapendelea matendo yao. Li- 
cha ya kutoa matangazo ya kibiashara, 
vyombo vya upashaji habari kwa umati, 
vyenye kudhibitiwa moja kwa moja na ma- 
shirika yavukayo mipaka ya kitaifa, vinaja- 
ribu kuingiza kwa nguvu itikadi yao, maoni 
yao na mtindo wao wa maisha katika ulim- 
wengu wote wa kibepari. Kwa njia hii, ma- 
Shirika ya mwambatano wa shughuli za ki- 
Jeshi na za viwanda yanavitumia vyombo 
vya upashaji habari kwa umati kuzidisha 

ali ya wasiwasi wa kivita na kiruu cha ku- 
Pinga ukomunisti. 


207 


Makampuni ya uhodhi yavukayo mipaka 
ya kitaifa yamekuwa yakipanua uhusiano 
wao na vyama na viongozi wa kisiasa wapi- 
ngao maendeleo katika nchi mbalimbali, 
huku yakigharimia kampeni zao za ucha- 

i au kuwahonga moja kwa moja wanasi- 
asa hawa au wale. Mashirika hayo yanawe- 
ka mkazo mahsusi juu ya fungamano zao 
na makundi ya wakuu wa kijeshi na yale ya 
mwambatano wa shughuli za kijeshi na za 
viwanda. 

Hamu kubwa inayozidi kuonyeshwa na 
mashirika mengi yavukayo mipaka ya kita- 
ifa katika shughuli za utengenezaji sila- 
ha hivi karibuni imekuwa kwa vikubwa sana 
yatokana na hiyo mitokezo ya michafuko 
katika uchumi wa ulimwengu wa kibepari, 
pia nafasi zilizopungua za kujipatia ma- 
faida ya kupindukia katika matawi yale ya 
uchumi yanayohusika na utoshelezaji wa 
mahitaji ya kiraia, na hali inayozidi kuwa 
mbaya ya kuingiza rasilmali katika nchi zi- 
nazoendelea. Idadi kubwa zaidi na zaidi 
ya mashirika yavukayo mipaka ya kitaifa 
yamekuwa yakihamia katika sekta ya uten- 
Senezaji silaha, na mengi kati yao yame- 

Co mwa ni miongoni mwa yale yatekeleza- 
yo maagizo ya kijeshi. Miongoni mwa ma- 
ma ki yo mwaEmo ya makao 

Jeshi ya Marekani ni mashiri- 
kate kama via Daa Tafu ulimwenguni 
Electric, Westing- 

' ms 


house, na Mengineyo mengi. 

Usafirishaji wa silaha kwa upande wa 
makampuni ya uhodhi yavukayo mipaka ya 
kitaifa uliongezeka sana mnamo miaka ya 
1970-1980. Makampuni mengi ya uhodhi 
yanajichumia faida nyingi sana kutokana 
na uuzaji wa leseni zinazohusika na uten- 
genezaji silaha na zana za kivita, uundaji 
wa matawi ya makampuni ya mwambatano 
wa shughuli za kijeshi na za viwanda na 
makampuni ya mchanganyiko huko ng'am- 
bo. uchimbuaji na ugawaji wa malighafi 
zenye umuhimu wa kivita, na mengineyo 
kama hayo. Biashara ya silaha kwa upeo wa 
kimataifa inayawezesha mashirika hayo ku- 
endesha sera yenye kurekebishika kwa we- 
pesi zaidi katika upanuzi wao wa nje na 
kuzidisha faida zao za uhodhi. Rasilmali 
ya uhodhi ivukayo mipaka ya kitaifa ime- 
kuwa ikikokelea mashindano ya kujirundi- 
kia silaha kwa sababu ya maslahi yao finyu 
ya kichoyo. Nchi zilizo wanachama wa ju- 
muiya ya kivita ya NATO na kambi nyingi- 
ne za kivita-kisiasa za kibeberu zimepiti- 
sha maazimio ya kuzidisha matumizi yao ya 
kijeshi na kutoa idhini ya kutengeneza aina 
mpya na miundo mipya ya silaha. Hayo ya- 
nafanyika kwa vikubwa sana kutokana na 
mshinikizo wa wawakilishi wa mashirika ha- 
ya yavukayo mipaka ya kitaifa, wenye kufa- 

ya mengi kisirisiri ili kuyatilia munda ma- 
Pendekezo chungu nzima ya kuhifadhi 


ua 209 


amani Jewayo na nchi za kisoshalisti, 
ma apaiba uthibitishwaji kisheria wa 
Mkataba wa Kuziwekea Mipaka Silaha Za 
Kistratejia (SALT 2), na kuhimiza uwek- 
waji wa mitando ya silaha za maroketi ya 
kinyuklia katika nchi za Ulaya ya Maghari- 
. 
- Kwa hivyo basi, makampuni ya uhodhi 
yavukayo mipaka ya kitaifa yanatokezea ku- 
wa ni chombo cha kikundi kidogo cha wa- 
hodhi fedha katika kuendesha siasa yake 
ya kichokozi na ya kupinga umma katika 
ulimwengu wote wa kibepari. Makampuni 
ya uhodhi yavukayo mipaka ya kitaifa am- 
bayo yanazidi kujipenyeza ndani ya mambo 
ya kiuchumi ya nchi nyingi ni mabomba 
makuu ya kuvutia fedha kutoka katika 
ulimwengu mzima wa kibepari kuingia mi- 
fukoni mwa matajiri wakuu wachache wa- 
nachodhi fedha. Mashirika yavukayo mipa- 
ka ya kitaifa ni mapapa ambayo ukubwa na 
upapizi wao hauna kifani katika historia 
ya ubepari. Huku yakizipora nchi zinazo- 
endelea na kuzidisha unyonywaji wa watu 
watumiao jasho lao katika nchi za kibepa- 
ri, mashirika hayo yamekuwa yakifanya juu 
ai kukokelea moto wa mashindano ya 

jirundikia silaha na kuisukumiza dunia 
aa vita vya kutumia silaha za 





Sura ya Saba 


MUUNGANO WA MAKAM. 
PUNI YA UHODHI NA 
SERIKALI YA KIBWANYE.- 
NYE 


Katika nchi zote za kibepari, ma- 
bwanyenye wanategemea kuun- 
gwa mkono na serikali, ambako 
bila yake wao wasingeweza kue- 
ndelea kuwako hata kwa siku 
moja. Serikali katika ulimwen- 
gu wa kibepari inakuwa ni mate- 
ngenezo ya kisiasa ya tabaka le- 
nye kutamalaki kiuchumi, nayo 
yatokeza maslahi na maoni ya 
mabwanyenye, ikihifadhi na ku- 
zidisha mali yao kwa kila njia, 
na kuuzatiti kisheria mwenendo 
wa mabwanyenye wa kuunyonya 
wingi wa wakazi katika nchi za 

ri. Serikali i leo 
wa WA wa aaa 
wakubwa wenye kuhodhi mali 
na kikundi kidogo cha matajiri 


wakuu fedha. Ina- 


tia athari kubwa siyo juu ya mambo ya 
kisiasa tu, bali pia juu ya mienendo min- 
gi ya kiuchumi katika nchi za kibeberu. 

Tangu baada ya Vita Vikuu vya Pili, se- 
rikali imekuwa ikipanua sana upeo wa uIn- 
gilizi wake katika uchumi kwa kadiri to- 
fauti za uhasama za uzalishaji upya wa 
kibepari zinavyozidi kuwa kali zaidi, kwa 
kadiri uzalishaji mali na rasilmali zinavyo- 
zidi kukusanyishwa pamoja, kwa kadiri ma- 
kampuni ya uhodhi yavukayo mipaka ya 
kitaifa yanavyozidi kuundwa, na mapam- 
bano ya kitabaka baina ya wafanyakazi na 
mabepari kuongezeka sana. 

Kwa madhumuni gani idara za kiserikali 
katika nchi za kibepari zinazoendelea hui- 
ngilia katika mambo ya kiuchumi? Kuna ai- 
na kuu gani za uingilizi kama huo? Maji- 
bu kwa maswali haya yanatolewa katika 
sura hii. 


ASILI NA KIINI CHA UBEPARI 
WA KISERIKALI NA WA UHODHI 


Katika kipindi cha maandalio ya Vita 
Vikuu vya Kwanza (1913-1918) na hasa 
wakati wa kufumuka kwa vita hivyo vye- 
nyewe, ilikuja kudhihirika wazi kwamba 

Puni ya uhodhi na serikali za kibwa- 
nyenye za madola kadhaa ya kibeberu ya- 
Oongozayo zimekuwa zikishughulika na ura- 


ishaji wa vitendo vyao: kwa hakika hasa 


212 


zilikuwa zikianzisha na kuend ; 

bu wa mtataniko na mla pm ki 
kupatanisha maslahi yao na sera zao Waka. 
ti huo, Lenin aliandika: “Nchi zote ibia 
Marekani na Ujerumani—zinaratibisha' 
mambo yao ya kiuchumi kwa namna amba- 
yo inasababisha kuwako hali za kazi ngumu 
za kifungo cha wakati wa vita kwa wa- 
fanyakazi na kwa sehenu kwa wakulima na 
pepo kwa matajiri wa mabenki na mabe- 
pari. Uratibishaji wao huo ulikuwa ni 'ku- 
waminya' wafanyakazi kufika hadi ya kufa 
njaa, huku mabepari wakidhaminiwa (kwa 
siri, kwa njia ya kirasimu ipingayo ma- 
endeleo) faida kubwa zaidi kuliko kabla 
ya vita.” 

Bila ya shaka, serikali ya kibepari ime- 
kuwa daima ikijitokeza mbele kutetea ma- 
slahi ya tabaka la mabepari na kuihifadhi 
mali ya tabaka hilo. Wala isingeweza kuwa 
vingine, kwa sababu serikali yo yote ile 
huwa inawakilisha maslahi ya tabaka au 
matabaka yanayotawalia uchumi. Ilivyoku- 
wa ni mabwanyenye ndio wanaoshikilia ma- 
stakimu kama hayo ya utawala katika jamii 
ya kibepari, basi wao pia hushikilia ma- 
daraka ya kisiasa na ndio wanaodhibiti mo- 
ja kwa moja au kwa kificho shughuli za ida- 
ra za kiserikali. ; 

Lakini kulikuwa na badiliko la jukumu 
litwaliwalo na serikali ya kibepari katika 
hali maalum za kihistoria, yaani katika da- 


Di | 


hari ya utawala wa uhodhi: serikali ilian- 
za kuingilia kati katika mambo ya kiuchumi 
na ya kijamii kwa bidii kubwa zaidi na zai- 
di na kwa upeo unaozidi kupanuka, huku 
ikiongeza kwa nguvu shughuli zake katika 
uwanja wa siasa. Matokeo yake yalikuwa ni 
uchipukaji na ukuaji wa ubepari wa ki- 
serikali na wa uhodhi. vai 

Ubepari wa kiserikali na wa uhodhi siyo 
aina fulani tu ya daraja mpya ya ubepari 
yenye kupembulika kutokana na ubeberu, 
au “ubeberu wa kupindukia”. Ubepari wa 
kiserikali na wa uhodhi ni ubeberu ule ule 
na una tabia, sifa na kawaida zile zile za ki- 
maumbile. Ni ubepari wa uhodhi wenye 
kumithilishwa tabia yake kwa uunganishaji 
wa nguvu ya kiuchumi ya makampuni ya 
uhodhi na nguvu ya kisiasa ya serikali ya 
kibepari katika utaratibu mmoja ambao 
madhumuni yake ni kutayarisha hali nje- 
ma kabisa kadiri iyumkinikavyo za kuwata- 
jirisha mabwanyenye wakubwa na kikundi 
kidogo cha matajiri wakuu wanaohodhi fe- 
dha, pia hali za kupanga mashambulio ya 
pamoja dhidi ya tabaka la wafanyakazi na 
harakati za kuwania ukombozi wa kitaifa, 
na pia kuandaa na kuendesha vita vya 
uchokozi. 

Mwelekeo huo wa kuzidi kukusanyisha 
Pamoja uzalishaji mali chini ya utawala wa 
makampuni ya uhodhi ndio msingi wa ki- 


uchumi ambao juu yake ubepari wa kiseri- 


214 


kali na wa uhodhi unazuka na kuendelea 
Kiwango cha juu cha mwelekeo huo wa ka 
kusanyisha pamoja uzalishaji mali na ra- 
silmali huinua juu kiwango cha uhodhi wa 
uzalishaji mali wa kibepari na kuzidisha 
utawala wa makundi ya wahodhi fedha 
Hayo yanapelekea kuuchapua mwendo YA 
kuufanya uzalishaji mali uwe wa kijamii 
kwa kila upande. Uzalishaji mali unazidi 
kuwa wa kijamii, lakini utwaaji mali una- 
selelea kuwa wa kibinafsi, na jambo hili 
linapelekea kuzidisha ukali wa tofauti zo- 
te za uhasama za ubepari, kwanza kabisa, 
tofauti yake ya kimsingi, ile iliyoko baina 
ya tabia ya kijamii ya uzalishaji mali na 
aina ya kibepari ya kibinafsi ya utwaaji 
mali. Tofauti hizo za uhasama zinafikilia 
kikomo cha juu sana cha ukali wao hata 
huko kuwako kwenyewe kwa makampuni 
ya uhodhi na ubepari wenyewe kunakuwa 
hatarini. Hiyo ndiyo sababu yenyewe ya 
moja kwa moja inayopelekea ubepari wa 
uhodhi kugeuka kuja kuwa ni ubepari wa 


kiserikali na wa uhodhi. Huo wa mwisho 
umekusudiwa hatimaye kuuokoa ubepari 
kutokana 'na' maangamizi, ya hiyo ndiyo 
maana kwa nini kukawa kunatukia Wa 
nishaji na uchanganyishaji WA wa 
vu ya serikali ya paa YA WA 

makampuni ya U . < 
ya Uingikzi mafundi kuenea AA 
rikali ya kibwanyenye katika uc 

215 


husika moja kwa moja na waziwazi na uon- 
gezekaji wa ukali wa tofauti za uhasama 
za uzalishaji mali wa kibepari na ukuaji 
wa migongano ya kijamii-kitabaka. Utara- 
tibu wa mashindano na msako wa masoko 
ya bidhaa, hawishi kudhoofishwa na ma- 
kampuni ya uhodhi, unakuwa hauwezi tena 
kuendesha mambo yake ya kawaida: una- 
kuwa hauwezi tena kutosheleza mahitaji 
mengi ya maendeleo ya kijamii au kudha- 
minia uhamishwaji wa rasilmali kutoka ka- 
tika tawi moja la uchumi kwendea katika 
mengine kwa sababu ya mahitajiko ya ma- 
pinduzi ya sayansi na ufundi. 

Serikali ya kibwanyenye inajipa “kwa hia- 
ri” yake yenyewe madaraka ya kuhimiza 
mabadiliko ya miundo katika uchumi wa 
taifa, inatoa fedha za kugharimia miradi 
ya kisayansi inayohusika na pande nyingi 
sana za fani mbalimbali, inafanya urati- 
bishaji wa kujikinga na michafuko ya ki- 
uchumi, na kushikilia udhibiti wa sehemu 
fulani za kimsingi za utaratibu wa uchumi. 
Inatumia njia mbalimbali kabisa za kuhimi- 
za maendeleo ya uchumi wa kibepari, kama 

Ue uendeshaji kwa upeo mpana wa sera 
zinazohusika na mambo ya kodi, fedha na 
mikopo, na (kwa kupitia katika mashirika 
yamilikiwayo na serikali) inajitokeza sokoni 
kya Kana una, Uingilizi wa se- 


hali 1 unasababisha kuwako 
zenye kudhaminia utajirikaji wa ma- 
216 


shirika, hasa yale yaliyo makubwa kabisa 
kupita yote mengine na kusaidia kuimari 
sha mastakimu yao kwa upeo wa ki WAUA 
wa kimataifa. wakaa 

Makundi makuu ya wahodhi fedha na ta- 
wa mahsusi za kitabaka zilizoundwa na 
mabwanyenye pasina kuzipigia mbiu ya 
mgambo zinatenda kazi muhimu katika 
utaratibu huo wenye kuunganisha nguvu 
wa ya uhodhi na ile ya seri- 

ali. 

Nchini Marekani, taasisi mojawapo ka- 
ma hiyo ni Jumuiya ya Kitaifa ya Mata- 
jiri wa Viwanda. Ingawa jumuiya hiyo ina- 
ambata maelfu kadhaa ya mashirika, ma- 
kao makuu yake yanaendeshwa na wawaki- 
lishi wa kikundi kidogo cha makampuni 
ya uhodhi yenye rasilmali zihesabikazo kwa 
mabilioni ya dola, ambayo ndiyo yenye kau- 
li ya mwisho kuhusu mambo yake yote. Vi- 
ongozi wa Jumuiya ya Kitaifa ya Matajiri 
wa Viwanda wanakata mashauri ambayo 
huwa ndiyo yenye kuamua mielekeo mikuu 
ya maendeleo ya kiuchumi na kisiasa ya 
Marekani, na yale yasemwayo na jumuiya 
hiyo yanasikizwa na viongozi wa vyama Vi- 
kuu (Democratic na Republican), na Rais 
na watu wanaomzunguka, na wajumbe wa 
baraza la Congress na la Senate, ambao 
wanachukua hadhari ya kufuata mwongozo 
wa kistratejia kwa maslahi ya aa 
makubwa kabisa ya uhodhi wa shughuli za 


217 F 


viwanda na za mabenki. j ia 
umuiya kama hizo zinatenda kazi pia 
katika nchi nyinginezo za kibepari, kati yao 
ni Shirikisho la Viwanda vya Kijerumani 
katika Jamhuri ya Shirikisho ya Ujerumani; 
Ushirikisho (Confederation) wa Viwanda 

a Kiingereza nchini Uingereza; Baraza 
la Taifa la Miradi ya Kifaransa (Patro- 
naf) huko Ufaransa; Ushirikisho wa Viwa- 
nda vya Kitaliana (Confindustria) nchini 
Italia, n.k. Zote hizi zinatwaa jukumu mu- 
himu sana katika mambo ya kiuchumi na ya 
kisiasa ya nchi hizi. 

Uundaji na uimarishaji wa muungano wa 
makampuni ya uhodhi na serikali unatukia 
kwa njia mbalimbali kabisa, pamoja na 
mchanganyiko wa makampuni ya kibinafsi 
na ya serikali, uzukaji wa mashirika ya- 
siyo ya kiserikali yakiwa na wawakilishi wa 
sekta ya kibinafsi na chombo cha kiserika- 
li, ambao kazi yao ni kutoa mapendekezo 
kwa serikali, kuwatia mshinikizo wanasi- 
asa kisirisiri (lobbying) na kuvigharimia 
vyama vya kisiasa na wagombea uchaguzi 
"aana wwa mfuko wa kibinafsi; 
AA aa 

ara na ushauri wa kibi- 
2 aim kampi mmoja, na idara za ki- 
; pande 


de mwingine. 
kamu hapa kujiunga binafsi unatwaa ju- 
wa ika muungano huo wa 
serikali na 


Puni ya uhodhi: matajiri 
218 





angi hupata kai mahisika unakua anaye 
A kazi za uhondo” katika vyeo 
vya juu vya kiserikali, huku wanasiasa na 
maofisa wa kiserikali wa ngazi za juu waki- 
jifutikia mafungu makubwa ya hisa za ma- 
kampuni ya uhodhi au kuwa wakurugenzi 
wenye madaraka makubwa katika makam- 
puni hayo. Lenin aliwahi kuandika safari 
moja: “Leo waziri, kesho tajiri wa maben- 
ki; tajiri wa mabenki leo, waziri kesho, 
Hali ya mambo kama hii inakuwako ... kati- 
ka kila ... nchi ambako rasilmali inatawala.” 
Maneno haya yanalingana kikamilifu na 
ukweli ulivyo katika jamii ya kibwanyenye 
hadi hii leo. 

Lakini jambo muhimu katika muungano 
kama huu ni mwelekeo wa sera ya serikali 
za nchi za kibeberu iendeshwayo katika 
uchumi kwa maslahi ya rasilmali ya uhodhi. 
Kati ya sehemu muhimu sana zenye kufu- 
ngamana na sera hiyo ni: uwekaji wa mi- 
liki ya kijamii, uratibishaji wa mienendo 
ya kiuchumi, na ugawaji upya wa pato la 
taifa kwa manufaa ya makampuni ya uho- 
dhi. Hebu na tuiangalie kwa makini zaidi 
kila moja kati ya sehemu hizi za sera hiyo. 


MILIKI YA KISERIKALI 
YA KIBWANYENYE 


Miliki ya kiserikali ya uhodhi ni miliki 
ya awali mabepari linalowakilishwa na 
219 





serikali ya kibwanyenye, ambayo inakabili- 
ana na tabaka la wafanyakazi kama “bepari 
wa pamoja”. Engels alisema: Serikali ya 
kisasa, haidhuru na iwe na umbo gani, 
kimsingi ni chombo cha kibepari, serikali 
ya mabepari, bepari wa kijumla aliyekami- 
lia. Kila ikiendelea zaidi kujitwalia miko- 
noni mwake nguvu nyingi zaidi za uzalisha- 
ji mali, ndivyo inavyozidi kwa hakika hasa 
kuwa bepari wa kijumla, na ndivyo ina- 
vyonyonya idadi nyingi zaidi ya raia wake.” 

Aina ya kiserikali ya uhodhi ya miliki 
ya kibepari ya nyenzo za uzalishaji mali 
ilichomoza kwa njia mbili kuu: kwa ujenzi 
wa miradi yenye kugharimiwa na serikali 
kutokana na bajeti yake, na kwa utaifishaji 
wa kibepari, yaani ufanywaji wa miradi fu- 
lani na hata matawi mazima mazima ya 
shughuli za viwanda na uchukuzi kuwa ma- 
li ya serikali, na pia kwa njia ya ununuzi 
Uufanywao na serikali wa sehemu fulani ya 
hisa za makampuni haya au yale. 

Makampuni ya “mchanganyiko”, yaani, 
yale ya kibinafsi na ya kiserikali yanaundwa 
katika baadhi ya nchi za kibepari: inakuwa 
ama serikali inamiliki mfuko mkubwa zaidi 
wa hisa katika makampuni ya kibinafsi, au 
watesanchumi wa kibinafsi wanamiliki mi- 


fuko mikuu ya hisa katika makampuni ya- 
milikiwayo na serikali. 

WA ia viwandi ikiwa 
mali ya kiserikali ya kibwanyenye umekuwa 


220 


ni mtindo ulioenea sana kati . 
Ulaya ya Magharibi: Uimam , 
Ujerumani ya Magharibi, Italia Ankara sa, 
Sweden. Nchini Ufaransa, kwa pia iki 
radi ya kibinafsi au ile iliyotaifishwa Lu 
kamilifu au kwa sehemu inahesabika kut- 
waa thuluthi moja ya mapato na matumizi 
katika viwanda na vitegauchumi vya rasil- 
mali, na wingi wa akiba na mikopo ya ma- 
benki. Sera hiyo imekuwa na nyakati za 

kujaa” na “kupwa” kwake: mawimbi ya 
uingizaji wa miliki ya kiserikali katika ki- 
pindi cha baada ya Vita Vikuu vya Pili ya- 
likuja kutwaliwa mahali pao na vipindi vya 
ukabidhiwaji wa miliki za kiserikali miko- 
noni mwa sekta ya kibinafsi. 

Punde baada ya Vita Vikuu vya Pili, mili- 
ki ya kiserikali ilianzishwa kikamilifu au 
kwa sehemu katika baadhi ya nchi za Ulaya 
ya Magharibi ambako ilidhibiti mikononi 
mwake migodi ya makaa na madini ya chu- 
ma, utoaji wa nguvu ya umeme, usafiri na 
uchukuzi wa ndege na matawi mengine fu- 
lani ya uchumi. Ilivyokuwa wazalishaji ma- 
li wa nchi za Ulaya ya Magharibi hawaku- 
weza kushindana vilivyo katika shughuli 
za uchimbuzi wa mafuta, za usafishaji wa 
mafuta, za utengenezaji vyombo vya anga 
za mbali, za utengenezaji magari na za elek- 
troniki, pia katika uchukuzi, maana 
ya fedha na mikopo, serikali zao zilis Baa 
shiwa kuunda makampuni yenye kumili 


22 





wa na serikali au kugharimiwa na serikali, 
na baadhi ya haya yalikuwa makubwa sana 
hata yaliweza kuongoza katika matawi yao 
ya shughuli za viwanda, kwenye masoko ya 
kibepari ya kitaifa na ya dunia. Yanakuwa 
ni nguvu yenye uwezo wa kukabiliana na 
makampuni ya uhodhi ya Kimarekani ya- 
vukayo mipaka ya kitaifa. Kati ya makam- 
puni haya katika nchi za Ulaya ya Maghari- 
bi ni ile ya Kiingereza ya uundaji meli 
British Shipbuilders, ya Kifaransa ya uten- 
genezaji ndege Arerospahiale, na ya Uje- 
rumani ya Magharibi ya kemia ya petroli 
VEBA. 

Serikali aghalabu huweka udhibiti wake 
juu ya miradi ile ya kiuchumi ya kibinafsi 
ambayo haitoi faida nyingi sana au hata 
ile inayokula hasara, na makampuni ya 
uhodhi yanaliona jambo hilo kuwa ni la 
manufaa: rasilmali ya kibinafsi inaachiliwa 
huru kutoka katika matawi yale ya uzalisha- 
Ji mali yatoayo faida haba kwendea katika 
aa yatoayo faida nyingi. Isitoshe, miradi 

iyotaifishwa imekuwa daima ikitoa machu- 
wa yaliyodhaminiwa kwa wamilikaji hisa 

wa aina ya malipo ya fidia, hata ku- 
MAD baadhi ya wamilikaji aa iar 
Wa KAMA wingi mkubwa zaidi wa rasi- 
fishaji, M; waliyokuwa nayo kabla ya utai- 
Ji. Miradi iliyotaifishwa mara nyingi 
shughuli zao kwa hasara, kwa 
yanayapatia mashirika makuu ya ki- 


binafsi makaa, nguvu ya umeme, gesi na vi- 
tu vingine kwa bei iliyoshushwa chini 
kwa hivyo kuyasaidia kupun za SINA , ha 
zao yenyewe za uzalishaji AE Yana 

J! na kuongeza fai- 
da zao. 

Maisha yenyewe hayeshi kutoa ushahidi 
huo kwamba serikali ya kibepari inataifisha 
miradi ya viwanda hasa kwa sababu ya ku- 
shughulikia maslahi ya matajiri wakuu wa- 
naohodhi fedha. 

Mfano huu ufuatao waonyesha hayo wazi 
kabisa. Baada ya Vita Vikuu vya Pili, uwe- 
zo wa kushindana wa makampuni ya uho- 
dhi ya Kiingereza katika shughuli za uten- 
genezaji ndege ulidhoofika taratibu pasina 
kujali huko kuungwa mkono kwa wingi zai- 
di na zaidi na serikali, na nafasi zao za 
kubaki katika safu za mbele za soko la ufu- 
ndi wa ndege na maroketi katika ulimwe- 
ngu wa kibepari zilikuwa zikizidi kupun- 
gua, kwani yalikuwa yakikumbana na mso- 
ngo unaozidi kuwa mkubwa kwa upande 
wa makampuni ya Kimarekani, ya Kifaran- 
sa na ya Ujerumani ya Magharibi. Wakati 
baadhi yao yalipokuwa karibu kuporomoka 
kabisa kifedha, serikali ya Uingereza ili- 
yaokoa kwa kuyaweka chini ya himaya ya- 
ke. 

Makampuni makubwa yote ya wA 
zaji ndege na vyombo vya anga za za za 
Kiingereza yaliangukia chini ya udhi aa 
serikali ya nchi hiyo: British Aircraft, 


225 


wker-Siddeley Aviation, Scotish Aviation na 
mengineyo. mawa jiki Vya” KABISA WA 
makampuni hayo, shirika la British Aero- 
limilikiwalo na serikali hivi sasa li- 
natoa sehemu kubwa sana ya vyombo na vi- 
faa vya ndege na vya maroketi kwa ajili ya 
matumizi ya kiraia na ya kijeshi. Mnamo 
muda wa miaka michache ya kuwako kwa- 
ke, shirika hilo limeongeza sana wingi wa 
mauzo yake ya bidhaa na huduma, na kui- 
marisha mastakimu yake kwenye masoko ya 
nje. Hivi sasa limeshakuwa ni mojawapo la 
mashirika makuu kabisa ya uhodhi wa shu- 
ghuli za utengenezaji ndege na maroketi 
katika ulimwengu wa kibepari, likitwaa mo- 
jawapo ya nafasi za kwanza katika nchi za 
Ulaya ya Magharibi kwa idadi ya watu wa- 
lioajiriwa katika shirika hilo, pia ukubwa 
wa mapato na matumizi yake na rasilmali 

zake. 
Sehemu kubwa ya faida za shirika hilo 
inapatikana kutokana na utekelezaji wa ma- 
agizo ya serikali, ambayo yanalidhaminia 
kupata faida kubwa sana za uhodhi. Wakati 
ama dhihirika wazi kwamba shirika 
aria Ammpaeo limeshajidhaminia 
wa likileta aaa ki ya aya 
go cha matajiri waku , kikundi kido- 
kilidai aa u wanaohodhi fedha 
; € sehemu kuu ya shughuli 


za ute 1 mya 
aa ngenezaji ndege ambazo ziliku- 


imeingizwa katika sekta ya serikali. 
224 


Kwa msaada wa kimatendo uliotolewa na 
serikali iongozwayo na Chama cha Conser- 
vative, mswada wa kutangua utaifishaji wa 
sehemu ya shughuli za viwanda vya utenge- 
nezaji ndege na maroketi ulipitishwa Bun- 
geni. Matokeo yake ni kwamba sehemu 
kubwa ya shirika la British Aerospace ili- 
rejea tena mikononi mwa sekta ya kibinaf- 
si, huku serikali ikiahidi kuendelea kui- 
gharimia mipango ya kimataifa na mingi- 
neyo fulani fulani ya shirika la British Ae- 
rospace. 

Wakati makampuni yatengenezayo ndege 
na maroketi yalipotaifishwa hapo awali, 
fidia kubwa ajabu zililipwa kwa wamilikaji 
wa makampuni haya kutoka mifukoni mwa 
walipaji kodi wa Kiingereza. Baadaye, ma- 
ofisa wa kiserikali wanaohusika waliimi- 
minia miradi ya utengenezaji ndege na ma- 
roketi mamilioni ya pauni kutoka katika ha- 
zina ya kiserikali ili kuifanya iwe na “afya” 
zaidi. Papo tu “afya” yao ilipokwisha imari- 
shwa, iliamuliwa kuwapa matajiri wakuu 
wanaohodhi fedha zawadi ya utajiri huo 
mkubwa ulioundwa upya na kuwawezesha 
kuyafaidi matunda ya utengenezaji upya 
wa tawi hilo la uzalishaji mali uliofanywa 
kwa gharama ya wakazi wote wa nchini. 

Operesheni ya Aerospacet, ambayo ki- 
kundi kidogo cha matajiri wakuu wanaoho- 
dhi fedha kiliiendesha kwa msaada wa wa- 
tu wake katika idara za kiserikali, yaonye- 


225 







15447 


sha vizuri sana nani anayenufaika kutokana 
na utaratibu huo wa umilikaji wa kiserikali 


katika nchi za kibepari. 


URATIBISHAJI WA KISERIKALI 
NA WA UHODHI 


Serikali ya kibwanyenye inaratibisha ma- 
mbo vya kiuchumi nchini hasa kwa madhu- 
muni ya kuzidisha machumo ya rasilmali 
kubwa ya uhodhi na kudhaminia hali nje- 
ma kabisa za kuwezesha kupata faida ku- 
bwa za uhodhi. 

Uratibishaji wa kiserikali na wa uhodhi 
umekusudiwa, kwanza kabisa, kuimarisha 


2 cha pesa ili kuchangamua upanuzi 

ya nje na usafirishaji wa ra- 
silmali. “Uratibishaji uga J - 
chafuko”, ambao Ji ka Kujikinga na Mi- 


3 wa serikali, seta 
“Ya na mikopo na mambo ya fe- 





dha, ni sehemu muhim 

uratibishaji wa kiserikali na wa amana 
Mundo wa kuyapatia makampuni ya ki. 

binafsi zabuni za ugavi wa bidh wi 

ma ni kimojawapo ch ya aa kaaa 

? S wapo cha vyombo muhimu sa- 
na vya uratibishaji wa kiserikali. U - 
wa bidhaa kwa upand ka 
: upande wa serikali umeku- 
wa kama kawaida ukiongezeka kila mwaka 
upitao katika nchi zote za kibeberu. Huko 
Marekani na katika nchi za kibepari za 
Ulaya ya Magharibi, serikali ndiyo mteja 
mkuu wa bidhaa za viwanda vya utengene- 
zaji ndege na maroketi na za redio-elekt- 
roniki, na pia mmojawapo wa watumizi wa- 
kuu wa bidhaa za makampuni ya uhodhi ya 
utengenezaji mashine, ya vyombo vya ume- 
me, ya matawi ya kazi za kemia na za uten- 
genezaji madini. Mashirika makuu yanata- 
malaki miongoni mwa makampuni ya kibi- 
nafsi yanayoshughulikia kutekeleza ma- 
agizo ya serikali. 

Licha ya maagizo ya kiserikali yaletayo 
faida nyingi sana, makampuni ya uhodhi 
yanapatiwa mikopo ya kiserikali ya nafuu, 
hasa kwa ajili ya utengenezaji wa aina hi- 
zi au zile za bidhaa mpya. Fedha nyingi 
sana zinatumiwa kutoka katika bajeu ya 
serikali kwa ajili ya kugharimia uchunguzi 
wa kisayansi wa kimsingi na hata ule unao- 
husika na mavumbuzi ya kutumiwa kuw 
tendo katika matawi ya viwanda yanayo- 
husika na utengenezaji wa vyombo vya ku- 

— 






tumia laser, vyombo vya kupitishia na 
umeme, vyombo vya hewani na 
za mbali, pia yale ya utoaji wa 
aa nyuklia SA mengineyo. Msaada 
—. serikali unayaepusha makampuni ya 
uhodhi na hatari ya ubahatishaji wa fedha 
unaohusika katika uvumbuzi na utumiaji 
wa njia mpya za uzalishaji mali, na kuwa- 
wezesha wamilikaji wao kujitwalia matokeo 
ya uchunguzi huo uliogharimiwa kwa pesa 
za walipaji kodi. 

Mwongezeko wa vitegauchumi vya seri- 
kali ni njia muhimu nyingine ya kuraubi- 
sha mienendo ya kiuchumi, kwani unasaba- 
bisha ukuaji wa utashi kwa zana, mashine 
na bidhaa nyinginezo na kuwa na athari 
juu ya hali yote ya kiuchumi. Mnamo 
mwanzoni mwa miaka ya 1980, sehemu ili- 
yotwaliwa na serikali katika jumla yote ya 
vitegauchumi katika nchi nyingi za Ulaya 
ya Magharibi ilikuwa ni kutoka asilimia 
35 mpaka 45. 

Serikali ya kibepari ya kisasa inakuwa 
na athari kubwa juu ya ukuzaji wa misingi 
mikuu: ya uzalishaji mali (ambayo yaam- 
bata uchukuzi, ujenzi wa njia na vyombo 
vya uchukuzi, nishati, mawasiliano na uga- 
yi wa maji) na ya kijamii (ambayo yahusika 
ya ; za maskani, taasisi za masomo, 
za matibabu, nafasi za kujiendele- 
nchi za mii za starehe, n.k.). Kauka 

kibepari zilizoendelea, msingi mkuu 





Sehemu moja ya shughuli - 
uzalishaji uzi kaiktwa Sa aWA SA 
kali, huku nyingine ikigharimiwa kwa misa- 
ada na miawana ya serikali. Ikiyaafu ma- 
kampuni ya uhodhi kutokana na gharama 
kubwa na mara nyingi zisizozalisha mali 
katika kukuza msingi mkuu, serikali inaya- 
wezesha kuingiza rasilmali yao katika se- 
kta za uchumi zenye kutoa faida nyingi hu- 
ko nyumbani na ng'ambo. 

Umuhimu wa pande zinazohusika na ma- 
mbo ya pesa na mikopo umezidi kuwa 
mkubwa katika sera ya uratibishaji wa ki- 
serikali na wa uhodhi katika idadi kadhaa 
ya nchi kuu za kibepari zilizoendelea (ka- 
ma vile Marekani, Uingereza na nyingine- 
zo) kwa muda wa miaka kadhaa iliyopita, 
na uratibishaji wake umehusika, kwanza 
kabisa, na majukumu ya kuuzuia mfumuko 
wa sarafu na kuufanya mzunguko wa pesa 
utengenee zaidi kwa jumla. 


UGAWANAJI UPYA WA PATO LA TAIFA 
binu za uratibishaji wa ki 
uhodhi unakuwa umetege- 





Wingi wa m 
serikali na wa 


F 


juu ya ugawanaji upya wa pato la 
WI wanafaa ya rasilmali kubwa. Wai 
ratibu wenye kuongoza ugawanaji upya 
huu upo katika hilo jambo kwamba serika- 
li inakusanya sehemu kubwa sana ya ma- 
pato ya wananchi katika bajeti ya serikali 
kwa utozaji kodi na kisha kuzitumia pesa 
hizo kama inavyoona bora. Mnamo miaka 
ya mwanzoni ya karne hii, serikali iliin- 
giza katika bajeti yake asilimia 5—10 ku- 
toka katika pato la taifa, na leo imesha- 
kuwa inafikilia asilimia 30 mpaka 50. Ki- 
sha pesa hizi zinatumiwa kununua bidhaa 
na huduma kutoka katika sekta ya kibinaf- 
si, kulipa riba ya madeni yaliyokopwa na 
serikali, n.k. Utaratibu wa mtataniko wa 
utozaji kodi ni kama bomba kubwa mno 
ambalo linavuta pesa kutoka mifukoni mwa 
wananchi wafanyao kazi na kuzimimina ka- 
tika makasha ya makampuni ya uhodhi. 
Sera ya utozaji kodi katika nchi nyingi 
za kibeberu inapangwa kwa namna ambayo 
mashirika makubwa zai 


wa zaidi, ndivyo kiasi 
navyokuwa kidogo zai- 


aa kU azo. Takriban kila ma- 
; mashirika makubwa huwa yanapungu- 
Ziwa rasmi kodi zao, pasina kutia hesabuni 


230 


vipengee vile ambavyo hutumiwa ili kushu- 


kaaa kiasi cha pato liwezalo kutozwa 
Huko Marekani na katika nchi fulani nyi- 
ngine, makampuni ya uhodhi hutumia kwa 
wingi sana mishusho ya kodi itozwayo kwa 
vitegauchumi na zana zinazohusika na uza- 
lishaji mali. Katika nchi za kibepari zili- 
zoendelea, mishusho ya kodi ya aina hiyo 
tu pekee huyaachilia mashirika makubwa 
mamia kwa mamilioni ya dola kila mwaka 
yayasarifu kwa madhumuni mengine. 
Tabaka la matajiri wakubwa kabisa katika 
nchi za kibepari zilizoendelea hutumia vi- 
pengee mbalimbali ili kutoilipa hazina ya 
serikali kwa ukamilifu kiasi kinachofikilia 
makumi kwa mabilioni ya dola kila mwaka. 
Sehemu kubwa zaidi ya mapato ya bajeti 
inatokana na kodi watozwayo watu wenye 
mapato ya chini na ya wastani. j 
Pesa hizi zinatumiwa kwa madhumuni 
gani? Sehemu moja inatumiwa kutosheleza 
mahitaji ya kijamii. Hivi sasa sehemu hiyo 
ya matumizi inazidi “kupigwa mkasi” huko 
Marekani na katika nchi nyingine kadhaa. 
Sehemu nyingine, ambayo inakwenda moja 
kwa moja au kwa mzunguko katika Wa 
sha ya makampuni ya uhodhi, Wa iki- 
zidi kuongezeka, kama kaaa 
kutokana na mfano mmoja tuwa jmn” 
dha za bajeti ya kiserikali zinavyo Aa gi 
upya kwa kuyapendelea makampuni Ya 


231 








uhodhi: kadhia ya kampuni kuu ya uten- 

ji magari ya Chrysler ambayo ili- 
kuwa karibu na kuangukiwa na maafa ya 
kufilisika kabisa mnamo mwishoni mwa 


Kwa miaka kadhaa, kampuni hiyo ya 
Chrysler imekuwa ikichelewa kutoa aina 
mpya za magari zinazotakikana sokoni na 
kujifungia katika kuigiza tu vifani vya 
kufana zaidi vya General Motors na Ford, 
huku ikikawia sana kufanya hivyo. 

Kampuni hiyo ya Chrysler ilifikwa na 
masaibu katika mashindano makali mnamo 
mwishoni mwa miaka ya 1970, ambayo ya- 
lisababishwa na mchupo mwingine tena wa 
bei za mafuta ya petroli na mfuriko mwin- 
gi zaidi wa magari ya kigeni. Ikipuuza ka- 
bisa mahitaji ya wauza magari, kampuni hi- 
yo iliendelea kutengeneza kwa wingi maga- 
ri yale yaliyokuja kuchera kabisa. Madeni 
yake yaliongezeka kwa uangamizi mno. 

Wakijikuta katika hali hiyo ya shida sana, 
wamilikaji na mameneja wa kampuni hiyo 
walipiga kamsa na, baada ya kitambo kifu- 
Pi cha kusitasita, idara za serikali ya Ma- 
Saa zilikimbilia kuiauni. Kusitasita huko 

. SI na jambo hilo kama Chrys- 
UU 
ia ia gani. Mwanzoni, kam- 
Puni hiyo ilidai dola bilioni 1.2 za 
kali ikatoa dola bilioni 1.5 kwa aina mba 
WA aaa mbo 
amoja na kupatiwa “za- 

— ; 


wadi” za pesa taslimu hapo baadaye, kar 
puni hiyo iliokolewa ka na maanga- 


mizi. 

Serikali zimekuwa mara kwa mara 
okoa mashirika makuu yasifilisike kwa ku- 
yapatia mabilioni yaliyokusanywa kwaazai 
ya kodi watozwazo wananchi si huko Mare- 
kani tu, bali pia katika nchi 
akikaa MPESA 

Kwa hivyo, twaona kwamba madhumuni 
makuu ya uingilizi wa serikali katika uchu- 
mi katika nchi za kibepari zilizoendelea ni 
kuitayarishia rasilmali ya uhodhi hali nje- 
ma kabisa za kuifalia kuchuma faida na ku- 
yaweka sawa maendeleo ya kiuchumi yasi- 
kutwe na misukosuko (kwa kadiri hayo ya- 
navyokuwa yanayumkinika). 

Ubepari wa kiserikali na wa uhodhi ume- 
lengewa moja kwa moja dhidi ya maslahi ya 
watu wafanyao kazi, na hayo yanaonekana 
wazi hasa hii leo ambapo madola mengi ya 
kibeberu yameshashika njia ya kupunguza 
matumizi ya kutosheleza mahitaji ya kija- 
mii na kuzidisha mwelekeo wa kuufanya 
uchumi wa kibepari utumikie mahitaji ya 
kivita. 

Shabaha ya ubepari wa kiserikali na wa 
uhodhi ni kuiokoa jamii ya kibepari na kui- 
nusuru isitote kabisa. Lakini, unashindwa 
kufanya hivyo, kwani maendeleo UA ” 





kuzidisha ukali wa tofauti zake zote za uha- 
sama. Ubepari wa kiserikali na wa uhodhi 
unazidisha mwelekeo wa kuufanya uzali- 
shaji mali kuwa wa kijamii, lakini haufa- 
nyi chochote kuhusu aina ya kibepari ya ki- 
binafsi ya kujitwalia mali. Matokeo yake 
ni kwamba tofauti ya uhasama ya kimsingi 
ya ubepari—ile iliyoko baina ya tabia ya 
kijamii ya uzalishaji mali na aina ya kibe- 
pari ya kibinafsi ya utwaaji wa matokeo 
yake—inazidi kuwa kali. 

Chini ya ubepari wa kiserikali na wa 
uhodhi, mwelekeo wa kuufanya uzalishaji 
mali kuwa wa kijamii unafikilia kiwango 
cha juu kabisa kiyumkinikacho chini ya 
ubepari, kwa hivyo kutayarisha msingi ka- 
mili wa vifaa kwa ujenzi wa jamii mpya, 
ya kisoshalisti. Hapo hapawezi tena kuwako 
daraja ZO zote za katikati baina ya ubepa- 
ni wa kiserikali na wa uhodhi na usoshalisti. 
Sa wa na wa uhodhi ni ube- 
WA abadan ya 
Ya wa adilisha mahusiano ya 
Saa 5 zi aji mali kwa yale ya ki- 
Ta nazidi kuwa wazi na ya lazima 





Sura ya Nane 


MUUNGANO WA SHARI 
WA MATAJIRI WA VI- 
WANDA VYA MAUTI NA 
WAKUU WA KIJESHI 


Maendeleo ya mwambatano wa 
shughuli za kijeshi na za viwan- 
da ndio mtokezo wazi zaidi, 
upingao maendeleo zaidi na wa 
kidusia mno wa ubepari wa ki- 
serikali na wa uhodhi. Hivi sa- 
sa unachochelea kiruu cha usha- 
ri wa kivita kwa ukomo wake. 
Nguvu za kijeshi zinadondo- 
sha machozi ya mamba juu ya 
hayo matazamio ya vita vya ki- 
nyuklia ambavyo vinaihatarisha 
dunia, lakini hazijapatapo kam- 
we kufanya jitihada yo yote isi- 
pokuwa tu kukuza nguvu yao ya 
kijeshi kwa tamaa ya kujipatia 
ukuu wa kistratejia dhidi ya 
nchi za kisoshalisti kwa nja zo... 
zote zile ziyumkinikazo. Nguvu 
za kichokozi zaidi za UL eberu, 
zenye kuendesha sera ya U 
wazi kabisa wa kivita, ye 










aa 


madai ya kuitawalia dunia na kukinza uson- 
gaji mbele wo wote, zimezidisha Sana iia 
mbi vyao kutoka mwishoni mwa miaka ya 
1970 na katikati ya miaka ya 1980. Zime- 
jaribu kuhalalisha sera hiyo kwa kudai 
kwamba zilikuwa zikijibiza tu kitisho cha 
kivita cha Wasovieti” na “uzani” mzito zai- 
di “wa kijeshi walio nao Warusi”. Uwongo 
huu unaenezwa ili kuyatia hofu mataifa 
ya nchi za kibepari. Hiyo si hila mpya 
hata chembe. Zamani tangu mnamo mwaka 
1919, Lenin aliandika: “Kuna watu fula- 
ni wapumbavu ambao wanapiga kelele juu 
ya ushari wa kivita wa Wakomunisti. Ha- 
wa ni majambazi wa kisiasa ambao wana- 
jidai kwamba wanaamini upuuzi huu na 
kutupa huku na huko mashtaka ya aina 
hii, wakionyesha ubingwa wao wa uwakili 
katika kuzua hoja za uwongo na kuwavika 
watu vitanga vya macho.” Lakini, nchi ya 
Kisovieti haijapatapo kamwe kutoa kitisho 
kwa ye yote yule, haijapatapo kamwe kuta- 
ka kujikweza juu kijeshi, wala kuzishuru- 
tishia matakwa yake nchi nyingine na mata- 
ifa mengine: huo ndio mwongozo unaoa- 
mua msimamo wa nchi ya Kisovieti kwenye 
uwanja wa kimataifa. 
a - IK AAR cha Wasovieti” cha uzushi, ba- 
Otu inayozidi kuwa kubwa ya rasilmali 
ya uhodhi juu ya ajali isiyoepukika ya ku- 
ka pa Na BA wasi, na mbio za kusa- 
azoweza kupatikana 


236 





kutokana na shughuli za Utengenezaji sil 

ha na vifaa vya kivita, ndizo zinazoyafan z- 
makundi yapingayo maendeleo mno za 
nchi za kibeberu kukokelen moto wa " 
shindano ya kujirundikia silaha na kuzidi. 
Sha mivutano ya kimataifa. - 


KIINI CHA MWAMBATANO 
WA SHUGHULI ZA KIJESHI 
NA ZA VIWANDA 


Makampuni ya uhodhi yanayoshughulika 
na utengenezaji wa silaha yana hali nje 
ma ya kupatiwa fursa za umbele katika nchi 
za kibeberu, Fungamano zao na idara za 
kiserikali zimepanuliwa na kukuzwa sana 
katika kipindi cha baada ya Vita Vikuu 
vya Pili hata kupelekea kuundwa kwa mu- 
ungano mkubwa sana wa uhodhi—mwam- 
batano wa shughuli za kijeshi na za vi 
wanda—ambao, licha ya makampuni ya 
uhodhi ya viwanda vya utengenezaji silaha 
na vifaa vya kivita, unaambata pia mao- 
fisa wakuu wa idara za kijeshi na wawaki- 
lishi wa nguvu za kisiasa zipingazo maen- 
deleo—warasimu wa kiserikali, Mwambata- 
no huo ni mnyangalika wa kivita wa kutisha 
mwenye vichwa vitatu na asiyekinai, amba- 
ye heshi kutaka mihanga mingine zaidi aa 
roho za watu. Ni nguvu kuu yenye kuhimi, 
za mashindano ya kujirundikia silaha... 

Mwambatano wa shughuli za kijeshi na 






za viwanda umekuwa ni mojawapo ya sehe- 
mu kuu zenye kufungamana na mfumo 
mzima wa ubepari wa kiserikali na wa uho- 
dhi wa zama za sasa. ka a 
Shughuli za utengenezaji silaha na vifaa 
vya kivita ni mtokezo wazi hasa wa miele- 
keo ya uchanganyikaji wa makampuni ya 
uhodhi na serikali, na uanzishaji na uku- 
zaji wa mtindo wa kujiunga binafsi kunako- 
tukia baina ya maofisa wa ngazi za juu wa 
chombo cha serikali na kikundi kidogo cha 
matajiri wakuu wanaohodhi fedha, miele- 
keo ambayo haikosekaniki asilani katika 
dahari ya ubeberu. Wamilikaji na wakuru- 
genzi wa makampuni ya uhodhi ya mwam- 
batano huo wa shughuli za kijeshi na za 
viwanda mara nyingi hushikilia vyeo vikuu 
vya kiserikali vya ukurugenzi na vya kije- 
shi na kuingizwa katika kikundi cha juu 
cha uongozi wa jumuiya za kisiasa. Watu- 
mishi wa idara za “ulinzi” wenye vyeo mba- 
limbali na maofisa wa kijeshi wa ngazi za 
Juu wanakuwa na mawasiliano na kikundi 
wa cha matajiri wakuu wanaohodhi fe- 
anya kujiunga na uongozi wa makampu- 
ni ya uhodhi ya mwambatano wa shughuli 
za kijeshi na za viwanda wakati wanapoji- 
ali Wadhifa zao serikalini. Si jambo la 
za juu kuwa ni 5 aili AA wa aagazi 
au wakurugenzi ka > Makaa wa 
vya utengenezaji Kamba ya viwanda 
na vifaa vya kivita. 


238 


AI yanayohusika na shughuli za 
Senezaji silaha na vifaa vya kivita ma- 
ra nyingi huwateua watu wao kwa vyeo vya 
madaraka katika idara za “ulinzi”. Baad 
ya kuasisiwa kwa wadhifa wa Waziri . 
Ulinzi wa Marekani katika 1947, cheo ha 
cho kilishikiliwa na: James Forrestal, mmo- 
jJawapo wa wamilikaji wa benki kuu ili- 
yofungamana sana na kampuni ya Chrys- 
let; L.Johnson, mkurugenzi wa kampuni ya 
utengenezaji ndege iliyokuja baadaye kui- 
ngizwa katika shirika la General Dynamics; 
Richard A.Lovett, mkurugenzi wa shirika la 
North American Aviation; Charles Wilson, 
rais wa kampuni ya General Motors; Neil 
H.McElroy, mkurugenzi wa kampuni ya 
General Electric na wengineo. Waziri wa 
Ulinzi wa sasa wa Marekani, Caspar Wein- 
berger, aliwahi kuwa mmojawapo wa waku- 
rugenzi wa Bechtel Corporation, shirika 
kuu la ujenzi wa miradi ya kijeshi, na Ale- 
kzander Haig, Waziri wa Mambo ya Nje wa 
zamani wa Marekani katika serikali ion- 
gozwayo na Reagan, alikuja kushikilia ma- 
daraka yake hayo ya uwaziri baada ya ku- 
wa rais wa United Technologies, kampuni 
kuu ya uhodhi ya mwambatano wa shughu- 
li za kijeshi na za viwanda, na baada ya ku- 
tumika kwa muda mrefu katika makao ma- 
kao makuu ya kijeshi ya Marekani na ku- 
shikilia cheo cha Amirijeshi Mkuu wa Maje- 
shi ya Muungano ya Umoja wa NATO kati- 


239 





ka Ulaya ya Magharibi. Madarzeni mengi 
ya matajiri wa shughuli mbalimbali, wa- 
shauri wa kila aina na maofisa wa vyeo 
vya juu kila mwaka hupita katika “milango 
izungukayo” baina ya idara za kiserikali, 
za “ulinzi” na mashirika ya mwambatano 
wa shughuli za kijeshi na za viwanda. Watu 
hawa, wakiwa na maslahi yao ya pamoja, 
wanafanya juu chini kuchochelea mashin- 
dano ya kujirundikia silaha. 

Mwambatano wa shughuli za kijeshi na 
za viwanda unazidi kuuelekeza uchumi wa 
kibepari katika kufanya maandalio ya ki- 
vita. Sehemu kubwa zaidi na zaidi ya pato 
la taifa la madola ya kibeberu inatumiwa 
katika kuyakimu majeshi na kuyaandalia 
silaha na zana za kivita. Matawi yote makuu 
ya uchumi wa taifa—kutoka kilimo hadi vi- 
wanda vya utengenezaji mashine za nyenzo 
za uzalishaji mali, ufundi wa umeme na 
wa nguvu ya kiatomiki—yanatumiwa katika 
maandalio ya kivita, ambayo yanaathiri sio 
upande wa ndani tu, bali pia ule wa nje 
(uwekaji na ugharimiaji wa vituo vya kije- 
shi huko ng'ambo, “msaada” wa kijeshi ku- 
wapa waiufaki, n.k.). Siasa za madola ya 
wa zinatungwa kwa kufuata mshawa- 
KU kaa za kije 
aa na mashindano ya ku- 

wa hoja silaha yanahalalishwa kwa ku- 
Oa magadi Kiwa na “haja” ya kukabiliana 
E. - Wanzitikadi wa ubeberu wana- 









jitahidi sana kuyapotoa mam j 
na kuthibitisha kwamba kila wazi ia z. 
laha ukiwa mkubwa zaidi, ndivyo . 
fungua upeo mpana zaidi kwa mustakbali 
mwema. 


SHUGHULI ZA UTENGENEZAJI 
SILAHA NA ZANA ZA KIVITA 


Nani wa kulaumiwa kwa kuendelea ku- 
wako hatari ya vita ulimwenguni? Wana- 
siasa wa kila aina katika nchi za kibeberu 
wanadai kwamba ni nchi za kisoshalisti. La- 
kini, nchi za kisoshalisti hazina matajiri wa 
viwanda vya kibinafsi vya utengenezaji sila- 
ha, wala matabaka au makundi ya kijamii 
ambayo yana hamu ya kukitia ufunguo 
chombo cha kuendeshea mashindano ya 
kujirundikia silaha, ya kutaka ufumukaji 
wa vita au maandalio ya vita. Mapendekezo 
muhimu yote kuhusu amani yamekuwa si- 
ku zote yakitolewa na nchi za kisoshalisti, 
wala siyo na madola ya kibeberu. Hayo ya 
mwisho, hasa Marekani, yamekuwa hayeshi 
kuzusha visingizio vya kila aina kwa ku- 
toyazingatia kwa makini mapendekezo 
haya. 

ABA wa kijeshi wa nchi za kisosha- 
listi ni wa kujihami tu, kwa kutofautiana 
na mwongozo wa kijeshi wa kichokozi wa 
madola ya kibeberu. Ni ubeberu—wala 







kwa kuendelea kuwako hali ya wasiwasi 
na uwezekano wa kufumuka vita.” 

Historia yenyewe yatoa ushahidi wa hayo. 
Katika karne ya 20, ubeberu umeshafumua 
vita viwili vya dunia na migogoro ya ki- 
vita ya hapa na pale isiyohesabika. Wa- 
la vita hivyo havikusababishwa na watu fu- 
lani fulani, wanasiasa au maamirijeshi, ba- 
li na huo uchokozi wa ubeberu uliozidi ku- 
ongezeka sana. al ya 

Mizinga ya Vita Vikuu vya Pili haija- 
wahi kunyamaza vizuri, mara serikali za 
madola makuu kadhaa ya kibepari zilianza 
kujishughulisha na maandalio ya vita vin- 
gine. Nchini Marekani, maandalio ya kije- 
shi na kiuchumi kwa ajili ya vita yamehusi- 
ka na uchunguzi wa kisayansi na utengene- 
zaji wa aina mpya za silaha na zana za 
kivita, taratibu za uchukuzi na mawasili- 
ano, zenye kuwezesha “kuwa hai” katika 
vita vya kisasa vya kinyuklia, kadhalika ku- 


rundika malighafi zenye umuhimu wa kivi- 
ta na nishati, kucha 
wa viwanda vy 





ja 242 


rti ya nafuu, na kuc ; 
biashara ya nje. WAA "Em PZaA 

; Kandarasi za serikali ni Mojawapo ya 
njia muhimu za kuwaunga mkono matajiri 
watengenezao silaha. Bajeti za nchi za Ba 
beru hivi sasa zinapiga hatua mabungeni 
mwao kwa mavazi maridadi ya kijeshi. Se- 
hemu ya matumizi ya bajeti itolewayo kupe- 
wa matajiri wa viwanda vya utengenezaji si- 
laha na zana za kivita inaongezeka daima. 
Kandarasi za serikali zinahakikisha mau- 
zo yenye kudhaminiwa na kupata faida zili- 
zo mara mbili na hata tatu kubwa zaidi 
kuliko zile za wastani katika viwanda vya 
kawaida. 

Mnamo madarzeni ya miaka ya karibuni, 
takriban thuluthi mbili za kandarasi za ma- 
kao makuu ya kijeshi ya Marekani (kwa mi- 
ntarafu ya thamani) zimeyaendea mashi- 
rika mia, kikundi cha juu cha makampuni 
ya mwambatano wa shughuli za kijeshi na 
za viwanda, huku kiasi thuluthi ya kanda- 
rasi zote ikiyaendea makampuni kumi ya 
Juu kabisa. Kundi liongozalo katika viwan- 
da vya utengenezaji silaha na zana za ki- 
vita ni madhubuti kwa kiasi, kwani kila 
moja ya makampuni yake ya uhodhi hupa- 
ta kandarasi za serikali zenye thamani ya 
mamia kwa mamilioni na mabilioni ya dola 
kwa mwaka. Shirika la General Djnarns 
na lile la McDonnell-Douglas kapa . ja 
ndarasi zinazohesabika toka dola bilion 


243 


mpaka 6 kwa mwaka. Faida za matajiri wa 
viwanda vya utengenezaji silaha na zana za 
kivita zaweza kutarajiwa kuendelea kupan- 
da juu kwa sababu ya utengenezaji wa mi- 
pango mipya ya kijeshi, yenye kupelekea 
kutolewa kandarasi za kiserikali za thama- 
ni kubwa zaidi. 

Mnamo mwanzoni mwa miaka ya 1980, 
serikali ya Marekani ilitangaza mpango 
wa pande nyingi na usiokuwa na mfanowe 
kwa upeo wake wa kutengeneza silaha za 
kinyuklia za kistratejia za Marekani, pamo- 
ja na utengenezaji na usambazaji wa aina 
mpya ya maroketi yarukayo kutoka bara 
moja hadi jingine, ndege za kubebea ma- 
bomu mazito, na maroketi ya mabawa ya- 
rukayo kwa masafa marefu. Takriban sam- 
bamba na mpango wa kukuza silaha za ki- 
nyuklia, ilitangaza mpango wa mabilioni 
mengi wa kuiandalia upya Marekani kwa 
silaha za kemia na kuanza matayarisho ya 
Juhudi ya kuutekeleza mpango wa “vita vya 
nyota”. Toka 1985 mpaka 1989, matumizi 
ya kijeshi ya idara ya “ulinzi” ya Mare- 
kani yanakisiwa kuwa yatafikilia kiasi ki- 
kubwa ajabu cha zaidi ya dola trilioni mbi- 
li. Washirika wengine wa Marekani katika 
umoja huo wa kivita wa NATO huko Ulaya 
ya Magharibi wameanza pia kutekeleza mi- 
Pango mipya ya utengenezaji silaha kwa 
UPeo mkuu. 

Pasina kujali kama inakamilishwa au la, 


244 


mipango Mipya ya uten ji si i 

kuwa ndiyo shughuli Taa m. 
zaidi kwa makampuni ya 
batano wa Shughuli za 


nye maelfu ya majukwaa, wao w i 
kelele na kunadi juu ya uza. 
maduni, watani, amani na maendeleo—na 
yote hayo ili kuhalalisha matumizi mapya 
ya makumi na mamia kwa milioni ya rubuli 
kwa ajili ya kutengeneza silaha za maan- 
gamizi za kila aina—kwa ajili ya mizinga, 
manowari, n.k.” 

Ili kuzidisha faida za makampuni ya 
mwambatano wa shughuli za kijeshi na za 
viwanda, idara za “ulinzi” hutumia utara- 
tibu wa kutoa maagizo ya kutengenezewa 
Silaha na zana za kivita. Hizi hapa ni baadhi 
ya tarakimu zenye kuonyesha hayo wazi ka- 
bisa: idara ya “ulinzi” ya Marekani inai- 
lipa kampuni ya McDonnell-Douglas dola 
2,043 kwa skurubu ambazo zinagharimu 
senti 13 tu katika duka lo SA lile; ki 

uni ya Hughes Aircraft inazabuni swich 
ha aa 3.60 kwa bei ya dola 2,543, yaani, 
bei kubwa zaidi kwa mara 600 “tu”; waga- 
vi wa Jeshi la Angani la kima AA 
lipa dola 180 kwa kurunzi za a W 
kwa kila kiegemeo kimoja cha m maa 
kiti cha mwanahewa ambacho BARA zA wa 
dola 5, hulipwa dola 670; kandara 


245 


yo Gould, Inc, ilitiliana saini na Jeshi la 
Wanamaji la Kimarekani kwa dola 840,000 
ilihusika na malipo ya kupindukia ya dola 
729,000. 

Hayo hufanywaje? Mbinu za ghiliba hiyo 
zatokezea kuwa ni rahisi sana: ama matu- 
mizi hufanyiwa ghalati au gharama za uza- 
lishaji mali hukadiriwa kuwa kubwa kupita 
kiasi. Aina hiyo ya ghalati hufanywa na 
matajiri wengi wa viwanda vya utengeneza- 
ji silaha, lakini, maofisa wa kiserikali, agha- 
labu hufumba macho. 

Kwenye soko la silaha na zana za kivita 
kunakuwa na mnunuzi mmoja tu—dola la 
kibeberu—na wauzaji wachache—makam- 
puni makuu ya uhodhi ya mwambatano wa 
shughuli za kijeshi na za viwanda, na kan- 
darasi kuu zinatolewa pasina kuzabuniwa 
hadharani, kwa hivyo bei za kandarasi zina- 
pandishwa juu mno pasina kiasi. 

Ndugu Lenin aliandika: “Wakati mabe- 
pan wanapoufanyia kazi ulinzi, yaani, ha- 
zina ya serikali, inakuwa dhahiri kwamba 

po so tena, ubepari. 'safi' bali dina ma- 
hsusi ya uchumi wa taifa. Ubepari safi una- 
maanisha uzalishaji bidhaa. Na uzalishaji 

bidhaa Unamaanisha kulifanyia kazi soko 

lisilojulikana na lililo huru. Lakini bepari 

AA pinye kazi' ulinzi huwa halifanyii kazi 

wa Ari wajia chuwa anafanya kazi 

kwa pesa ha aa > mara nyingi sana 
PeSh wazo na serikali. 


246 


Ikiyazatiti barabar ini ai 
ke ya shughuli za kiada, wa va 
kali ya kibwanyenye inaunda wai seri- 
dhubuti k ; aa 
wa Upanuzi wao mkubwa zaidi 
huko ng'ambo, ambao unahimizwa k 
nguvu na idara ya kiserikali we; 
; ora ya kiserikali. Kuna sehemu 
mahsusi katika idara za “ulinzi” na nyi 
Sinezo za madola ya kibeberu ambazo wa 
dhumuni yao ni kusaidia kuzidisha mauzo 
ya silaha katika nchi za ng'ambo. Zina- 
husika na masuala ya kuzipatia nchi nyi- 
ngine “msaada” wa kijeshi na wa polisi, 
zinatafuta wateja wa ng'ambo, zinaghari- 
mia mapatano ya kibiashara, zinatoa ru- 
husa za usafirishaji wa silaha na liseni za 
vifaa vya kivita, na kusaidia upitishwaji wa 
miswada mipya bungeni, yenye kuhusika 
moja kwa moja au kwa kificho na biashara 
ya silaha kwenye soko la kimataifa. 
Serikali za kibepari za nchi zilizo wa- 
nachama wa Umoja wa NATO zinajitahidi 
sana kuimarisha fungamano baina ya ma- 
tajiri wakuu wa viwanda vya utengenezaji 
silaha nchini mwao na wale wa nchi nyingi- 
ne za kibepari zilizoendelea. Kundi mahsu- 
si la matajiri wa viwanda liliundwa YA 
pendekezo la idara ya “ulinzi” ya 
ndani ya jumuiya hiyo ya wa - 
fungamano baina ya matajiri Wa 
i katika nchi mbalimbali. Jukumu 
vya mauti katika n asiliano ya moja ka 


lake ni kuweka maw ; 
moja baina yao, na kwa hakika hasa ina- 


ya 
WA 






endesha shughuli ya kuwa kama chombo 
cha shirika la kibiashara la kimataifa la 
NATO. Serikali za nchi zilizo wanachama 
wa NATO zimekuwa zikihimiza kwa juhudi 
aina mbalimbali za fungamano baina ya 
matajiri wa viwanda vya utengenezaji sila- 
ha, kutoka upeanaji wa liseni za utengene- 
zaji silaha mpaka ufanyaji wa mapatano ya 
muda ya kuendesha biashara ya silaha na 
zana za kivita kwa mapeo makuu. 

Huku zikifanya kila ziwezalo ili kuzidi- 
sha kwa wingi sana mapato ya makampuni 
ya mwambatano wa shughuli za kijeshi na 
za viwanda, serikali za kibeberu, kwa upan- 
de wao, huyatumia ili kutekeleza mipango 
na miongozo yao ya kutaka kuuweka ulim- 
wengu mzima chini ya amri yao. 


MIONGOZO IPINGAYO MAENDELEO 
YA MWAMBATANO WA SHUGHULI 
ZA KIJESHI NA ZA VIWANDA 


Miongozo na mipango ya kistratejia ni 
mojawapo ya sehemu zenye kufungamana 
na siasa ya nje ya ubeberu. Nayo inakuwa 
ndio mtokezo wazi wa tamaa ya Marekani 
na washirika wenzake wa NATO kutaka 
kuitawalia dunia, kushurutisha matakwa 
ji katika mahusiano ya kimataifa na ku- 
AP Ai kuzishinikiza nchi nyi- 

WA ujijulisha na miongozo na mi- 
Pango hi kunamwezesha mtu kuelewa ba- 


248 


rabara kiini na madhumuni 
ya nchi za kibeberu. 

Nini basi kiini cha miongozo ya kistra- 
tejia yenye kufafanuliwa na wakuu wa ki- 
jeshi wa Kimarekani? Tangu baada ya Vita 
Vikuu vya Pili, miongozo hii imekuwa ikire- 
kebishwa muda hata muda na kupewa ma- 
jina mbalimbali: “ulipizaji kisasi kwa wi- 
ngi”, “uzulaji wa kistratejia”, “ujibizaji we- 
nye kurekebishika upesi”, “vita vya kinyuk- 
lia vya mpakiko”, n.k. Lakini kiini chao da- 
ima kilikuwa ni kile kile pasina kubadilika, 
kwani yote hiyo ilikuwa—na ingali bado— 
imekusudiwa kujipatia ukuu wa kijeshi ku- 
fika hadi ambapo shambulio la kinyuklia li- 
ngeweza kufumuliwa dhidi ya nchi ya Kiso- 
vieti na waitifaki wake pasina kuchelea rada 
yake, na kuzididimiza harakati za kuwania 
ukombozi wa kitaifa kwa kujipatia hasara 
haba sana kama iyumkinikavyo. 

Miongozo ya kistratejia ya kijeshi ya ube- 
beru imetegemezwa juu ya msingi wa uzali- 
shaji mali, wa kisayansi na wa kiufundi ulio- 
undwa na makundi ya wakuu wa kijeshi na 
matajiri wa viwanda na wahodhi fedha wa- 
chache wa nchi za kibeberu, na kuwakilisha 
maslahi yao. Ndani ya mwambatano NA 
shughuli za kijeshi na za viwanda, WA IA 
wa viwanda vya mauti wanashughulika Wa 
ka kukamilisha silaha za maroketza kinyu- 
klia na kukuza uwezo wao wa kivita, na ha 
kutunga mipango mipya ya utunajis WAA 


ya siasa ya nje 


E— 

- 
a 
E 





laha za kawaida, taratibu za udhibiti ziji- 
ongozazo zenyewe, vyombo vya ujasusi wa 
Bana wa kaaibiza kuonya na mapema. 
Yote hayo yanafanywa kwa madhumuni ya 
uchokozi wa upeo mkuu, hasa dhidi ya apa? 
dola ya kisoshalisti kwa kutarajia kutopata 
rada yo yote. 
Lakini ubeberu na mwambatano wa 
shughuli za kijeshi na za viwanda uliou- 
fuga unakuwa ni kitisho siyo kwa nchi za 
kisoshalisti tu. Unawakilisha hatari kubwa 
zaidi na zaidi ya kivita kwa nchi zinazoen- 
delea vilevile. Hebu na tukumbuke kitimbi 
kile kilichofanywa na mabeberu cha kuipiga 
mizinga Lebanon kutoka manuwarini 
mwao, uvamizi wao wa moja kwa moja wa 
Vietnam na Grenada, na matendo yao ya 
kivita ya kung'ang'ania miliki yao ya ki- 
koloni katika visiwa vya Falkland (Malvina). 
Mnamo miaka ya karibuni wakuu wa ki- 
jeshi na wa kisiasa wa Umoja wa NATO 
wamekuwa wakieneza fikira ya kupanua 
upande wa kuingiza athari yao na wame- 
zidisha uingilizi wao katika mambo ya nchi 
zinazoendelea. Sehemu nyingi za dunia, 
mamy nyingi zikiwako mbali kwa maelfu ya 
ya meta Ba Hlenyo aa ya madola 
v 4, Zimetangazwa kama ni maeneo 
yenye Aa mimachawa uhai wao. 
- hia waziwazi 
UWA ya kijeshi katika nchi zile 
mageuzi ya kidemokrasi. 
250 


Umoja huo wa NATO umeunda vikosi 
mahsusi vya kijeshi vyenye kufanana na 
vile vya Kimarekani vya “ujibizaji wa ha- 
Taka” 


MATOKEO YA MAANDALIO YA KIVITA 


Ubeberu umemfuga mnyangarika huyo 
wa mwambatano wa shughuli za kijeshi na 
za viwanda na unakuwa hauwezi tena kui- 
shi bila yake. Mwelekeo unaozidi kuonge- 
zeka wa kuufanya uchumi utumikie mahita- 
ji ya kivita unatekeleza shughuli maalum 
ya uzalishaji upya wa rasilmali ya kijamii. 
Kwa utumiaji wake usiozalisha mali (au kwa 
maneno mengine, ufujaji bure) wa vifaa, 
pesa na nguvu za watu, unakuwa ni kama 
tundu la kupunguzia mvukute kwa uchumi 
wa nchi za kibeberu ambalo kwa msaada 
wake kitisho cha michafuko ya uzalishaji 
bidhaa wa kupindukia hutengwa kando ki- 
dogo. Lakini, maisha yenyewe yamekuwa 
yakishuhudia tena na tena kwamba tundu 
hilo ni la muda tu na lisilotegemeka asi- 
lani. Mwelekeo wa kuufanya uchumi utu- 
mikie mahitaji ya kivita unafagilia njia mi- 
ripuko na misukosuko mipya na hata ya ha- 
tari zaidi, na kuzidisha tofauti za uhasama 
zilizo za kiasili kwa ubepari. Ukijaribu ku- 
zitanzua tofauti hizo na kuzishinda shida za 
ndani, ubeberu unakimbilia tena na tena 
kukokelea mashindano ya kujirundikia 





laha, na kuendelea kuzunguka katika duara 
iyo isiyokoma. 
— Aapa ya uhodhi ya mwambatano 
wa shughuli za kijeshi na za viwanda, yaki- 
nyonya damu ya uha! kutoka katika mishi- 
pa ya mataifa, yanaitoza jami dia kubwa 
zaidi na zaidi. Makampuni hayo yanajikum- 
bia makashani mwao pesa nyingi sana kila 
mwaka, pasina kusita kuzingatia matokeo 
maovu ya shughuli zao. : 
Ufuraji wa makampuni ya uhodhi ya 
mwambatano wa shughuli za kijeshi na za 
viwanda wamaanisha kuzidisha utengene- 
zaji na utoaji wa silaha na zana za kivita 
na hiyo yamaanisha kuongezeka zaidi kwa 
sehemu ya bidhaa katika zao la kijumla 
la ulimwengu wa kibepari ambazo haziku- 
kusudiwa kwa ajili ya uzalishaji mali au 
kwa matumizi ya mtu binafsi. Matumizi ya- 
liyotengwa kando kwa madhumuni ya kivi- 
ta hayazalishi mali yo yote. Marz aliandi- 
ka: “Kwa mintarafu ya maana ya kiuchumi 
moja kwa moja, inakuwa ni kama vile taifa 
linaitosa sehemu ya rasilmali yake.” Utu- 


miaji wa nyenzo za ubomozi wajumlikia 
kuwa ni ubomozi wa moja kwa moja wa 
a jamii. 
anayapiga pute ma- 
; Ra mji mali 
a tedha nyingi kila 
WA . Ki 
yaliyokusudiwa kutosheleza mahitaji ya ki- 
252 





Tala, ambayo mara nyingi hupungukiwa na 
fedha kwa sababu hiyo hasa kwamba viingi- 
zia mali vingi sana vinatumika katika ku- 
kuza mno nguvu ya kivita. 

Matajiri wa viwanda vya utengenezaji si- 
laha na majeshi katika nchi za kibepari 
hupatiwa nafasi za kutumia majumba na 
majengo chungu nzima, halikadhalika mae- 
neo makubwa ya ardhi. Nafasi za uzalisha- 
ji za shughuli za utengenezaji wa zana za 
kivita huwa, kama kawaida, hazijazwi kwa 
ukamilifu, kwa sababu zimekusudiwa kuwe- 
kwa tayari kwa mwongezeko wa haraka wa 
utengenezaji silaha endapo kukizuka vita, 
Kwa maoni ya maslahi ya kiuchumi ya ki- 
jumla ya jamii ya kibepari, hiyo yamaani- 
sha kwamba sehemu ya rasilmali isiyobadi- 
lika inakuwa haitumiki. 

Mwelekeo unaozidi kuwa mkubwa wa 
kuufanya uchumi wa kibepari utosheleze 
mahitaji ya kivita unapelekea katika kuzi- 
toa aina thamini na adimu sana za maligha- 
fi, nishati na mali nyinginezo zisitumike 
katika viwanda vya kutosheleza mahitaji ya 
kiraia. Mpaka asilimia 10 ya aina kuu za 
malighafi katika nchi za kibepari zilizoen- 
delea zinatumiwa kwa madhumuni ya kivi- 
ta. ; 
Upanuzi wa uzalishaji mali wa pu 
radi ya mwambatano wa shughuli za WA 
na za viwanda unapelekea katika Wa 
zeko wa kijumla wa ukosefu wa kazi 


W 





ka ulimwengu wa kibepari. Mambo ya kwe- 
li yanakanusha huo uzushi kwamba mwele- 
keo wa kuufanya uchumi utosheleze mahi- 
taji ya kivita unapunguza kiwango cha uko- 
sefu wa kazi. Fedha nyingi zikitengwa ka- 
ndo kwa ajili ya matumizi ya kivita nchini 
Marekani, ukosefu wa kazi uliongezeka sa- 
na mwanzoni mwa miaka ya 1980 na kuvu- 
nja rekodi ya kipindi cha baada ya Vita 
Vikuu vya Pili; wala hauelekei kupungua 
hata sasa. (Tukisema kwa kupitia, maisha 
yenyewe yameonyesha kwamba dola bilioni 
moja ziingizwazo katika uzalishaji mali ulio- 
kusudiwa kutosheleza mahitaji ya kiraia 
unapelekea kuwako nafasi nyingi za kazi 
kwa mara mbili zaidi kwa kulinganisha na 
uzalishaji mali uliokusudiwa kutosheleza 
mahitaji ya kijeshi.) Hiyo ni kwa sababu 
ya gharama kubwa mno za kazi za uchun- 
guzi wa kisayansi katika uzalishaji mali ulio- 
kusudiwa kutosheleza mahitaji ya kivita na 
kiwango chake cha juu sana cha mwingizo 
wa rasilmali. 

Ukuaji wa mwambatano wa shughuli za 
kijeshi na za viwanda waelekea kuwako ma- 
endeleo ya kisayansi na ya kiufundi ya 
upande mmoja na yaliyopotoka. Kwani ya- 
kihimizwa kwa misaada ya fedha ya kiseri- 
kali ya kila aina, makampuni ya uhodhi ya 
mwambatano wa 


. shughuli za kijeshi na za 
Viwanda yanaendelea daima kutengeneza 


amna mpya na zilizokamilia zaidi za sila- 


mwambatano wa shughuli 
viwanda wanajitahidi kutaka kuthibitisha 
kwamba matokeo ya uchunguzi na uvum- 
buzi wa kisayansi katika upande wa mambo 
ya kivita yanaweza kutumiwa kwa wingi sa- 
na katika viwanda vinavyohusika na utoshe- 
lezaji wa mahitaji ya kiraia, lakini kuna 
pengo kubwa na linalozidi kupanuka (ili- 
vyokuwa silaha zinazidi kuwa za ufundi wa 
hali ya juu zaidi) baina ya uwezekano wa 
kuyatumia mafanikio haya na utumiwaji 
wao kimatendo katika upande wa kiraia, 
Mara nyingi zaidi mavumbuzi yafanywayo 
katika matawi ya uchumi yanayohusika na 
utoshelezaji wa mahitaji ya kiraia hutu- 
mika kwa madhumuni ya kivita kuliko ki- 
nyumeche. Zaidi ya hayo, vifaa, michan- 
ganyiko ya madini, sehemu mbalimbali za 
elektroniki na viungo vya kiufundi vya kila 
aina vitumiwavyo hivi sasa katika viwanda 
vya utengenezaji silaha na zana za kivita 
vinakuwa haviwezi kutumiwa katika matawi 
ya uchumi yaliyokusudiwa kutosheleza ma- 
hitaji ya kiraia kwa sababu ya upuni 
wao au bei yao yajuumno. 7 jaza 
ain wa shughuli za kijeshi . 
za viwanda unajinyakulia WAA ; 
wahandisi wenye ujuzi na wano” 
zaidi, halikadhalika fedha na viingizia ma- 





li vingi mno, kwa hivyo ukizorotesha maen- 
deleo ya kiufundi katika matawi ya uchumi 
yaliyokusudiwa kutosheleza mahitaji ya ki- 
raia. Laiti kama fedha zenye kugharimia 
miradi ya kivita zingetumiwa kwa madhu- 
muni ya amani, basi zingetoa natija kubwa 
zaidi za kiuchumi na kuchapua sana mwen- 
do wa mapinduzi ya sayansi na ufundi kati- 
ka matawi ya uchumi yanayohusika na uto- 
shelezaji wa mahitaji ya kiraia. | 
Kwa hivyo, twaona kwamba maandalio ya 
kivita kwa jumla yana athari mbaya mno 
juu ya kila upande wa maisha katika ja- 
mii ya kibepari, na hiyo ndiyo maana kwa 
nini kukawa kunaendeshwa kampeni kub- 
wa ulimwenguni kote dhidi ya siasa isiyo 
ya busara ya ubeberu, ambao umekuwa 
ukikokelea mashindano ya kujirundikia si- 
laha na kuisukuma makusudi jamii ya bina- 
damu ukingoni mwa maafa ya kinyuklia. 
Idadi kubwa zaidi na zaidi ya watu wana- 
anza kutambua waziwazi kwamba juhudi za 
kupigania amani hazitenganishiki na ma- 
pambano dhidi ya makampuni ya uhodhi, 
na kwanza kabisa, dhidi ya makampuni ya 
uhodhi dm ya mwambatano wa shughuli za ki- 
aa, waye ia ndicho kikosi 
miamba mbo 
ho JA via ya kiayakia wa bata 
vyaweza kumaanisha kuwa ndio ukurasa 


25.6 
n 





wa mwisho wa kitabu cha historia. Maan- 
gamizi ya hatimaye yatakomesha uhai wo- 
te Duniani, wala hakutakuwa na uokozi wo 
wote si kwenye miamba ya matumbawe, ili 
yotawanyika huku na kule kwenye maeneo 
makubwa ya bahari, wala si katika sitara 
za watu binafsi za kujikinga na mabomu 
ya kinyuklia, ambamo mazuzu fulani wana- 
rundika akiba za vyakula vya mikebe na 
maji ya kunywa kwa tamaa ya kungojea hu- 
mo kwa salama mpaka kimbunga hicho ki- 
pite. Shabaha muhimu kabisa yenye kuwa- 
unganisha walimwengu wote wapendao 
maendeleo katika juhudi za kupigania ama- 
ni ni kuukinza ubeberu usifumue vita vya 
kinyuklia. 

Muungano wa Jamhuri za Kisovieti na 
nchi nyinginezo za kisoshalisti ziko katika 
mstari wa mbele wa mapambano ya kuwa- 
nia amani. Nchi hizo zinaendelea daima 
kutoa mapendekezo mengi ya amani yana- 
yoambata upeo mkubwa wa masuala kuhu- 
su uwekeaji mipaka wa mashindano ya ku- 
jirundikia silaha na upunguzaji wa mivu” 
tano ya kimataifa. Muungano wa Jamhun 
za Kisovieti na nchi nyingine za ; 
listi zinaamini kwa yakini kabisa kwamba 
hakuna wala hakuwezi kuwako chaguo lo 
lote jingine isipokuwa lile la maendeleo 
ya jamii ya binadamu kwa amani. 





17 aa 


Sura ya Tisa 


Mfumo wa kikoloni wa ubeberu 
ulikuwa ni mfumo mkubwa ka- 
bisa wa utumwa wa kikoloni ka- 
damu. Ulikuwa ni mchanganyi- 
mbah mbali za utumwa wa kiu- 


aa 





HALI YA MCHAFUKO. 


UBOMOKAJI WA UPOROMOKAJI 
WA MFUMO WA KIKOLONI 


Mnamo miaka ya mwanzoni ya kame ya 
makubwa ya dunia yenye thuluthi mbili 
za walimwengu wote chini ya amri yao. 
Eneo la mamlaka ya kikoloni ya Uingere- 
za lihkuwa ni mara 140 kubwa zaidi kuliko 
nchi hiyo yenyewe inayotawala, ya Uhola- 
nzi—takriban mara 60, na ya Ufaransa— 
mara 20. Ni jambo linaloeleweka kabisa 
kwamba uporaji wa kikatili, usio wa kiutu 
wa makoloni na nchi tegemezi kwa upande 
wa madola ya kibeberu ulizidisha ukali wa 





washa mwenge wa kuyaanga- 
BI ano ya makoloni ya kuwania 
uhuru wao na kujitegemea yenyewe wa ku- 
yapa msukumo wa nguvu maendeleo ya ha- 
rakati za kupigania ukombozi za mataifa 
haya yaliyotiwa utumwani. Mchafuko wa 
mfumo wa kikoloni wa ubeberu ulitokezwa 
Vatika huo uzidishaji kwa wingi sana wa 
mapambano dhidi ya wakoloni katika ma- 
koloni mengi na nchi tegemezi. Vuguvugu 
kubwa sana la kimapinduzi lilitukia huko 
Bara Hindi, Korea, Uturuki na China. 
Ukweaji juu mkubwa sana wa mapambano 
ya kuwania ukombozi wa kitaifa ulishuhu- 
diwa huko Morocco, Syria, Indonesia, Phili- 
ppines, na katika nchi za Amerika ya Kila- 
tini. 

Baada ya Vita Vikuu vya Pili, mchafuko 
wa mfumo wa kikoloni wa ubeberu ulikuwa 
mkubwa sana hata kupelekea kuporomoka 
kwake. Baada ya kushindwa kwa ufashisti 
wa Kijerumani na ushari wa kivita wa Ki- 
japani, mamlaka za kikoloni za Kijeruma- 
ni, za Kitaliana na za Kijapani zilikome- 
shwa. Madola makuu ya wakoloni—Uinge- 
yeza, Ufaransa, Uholanzi na Ubelgiji—ya- 
aa Ke a hayana uwezo wa kupamba- 
na ma harakati za kupigania ukombozi wa 

kwa A abu yalidhoofishwa kwa vi- 

? vyo yalilazimika kuutambua 


uhuru wa kiserikali ; Sa ha 
wa KA wa nchi nyingi za Af- 


wa 


Uchomozaji wa idadi kubwa ya madola 
huru na yenye kujitawala yenyewe kwenye 
magofu ya yale yaliyokuwa ha ok hi 
mamlaka makuu ya kikoloni ba kaa 

hi LA uwa ndio 
ushahidi wa hilo Jambo kwamba mfumo wa 
kikoloni wa ubeberu ulikuwa ukiporomoka 
India, Burma, Indonesia na nchi nyingine- 
zo kadhaa zilimeguka kutokana na mfumo 
wa makoloni na nchi tegemezi huko Asia. 
Mapinduzi ya kidemokrasi ya umma yali- 
fuzu huko China, Korea ya Kaskazini na 
Vietnam ya Kaskazini. Katika kipindi hi- 
cho nchi nyingi zaidi za Asia zilijipatia uhu- 
ru wao wa kisiasa, zikifanya hivyo hasa 
kwa mapambano ya kutumia silaha dhidi 
ya ubeberu na upingaji maendeleo wa 
ndani. 

Tangu nusu ya pili ya miaka ya 1950, 
mfumo huo wa kikoloni uliokuwa unabo- 
moka ulianza kuporomoka. Ikiwa kutoka 
1946 mpaka 1956 nchi 16 zilijipatia uhuru 
wao, basi kutoka 1956 mpaka 1960—nchi 
24, na kutoka 1961 mpaka 1965—nchi 16. 
Uporomokaji wa mfumo wa kikolom wa 
ubeberu ulikuwa ndiyo daraja ya mwisho 
ya ufyekwaji wa tawala za kikoloni. Ma- 
pinduzi ya kupigania ukombozi wa kitaifa 
yalifumuka kote katika Asia ya Kusini-Ma- 
shariki, Mashariki ya Kati, Afrika na Ame 
rika ya Kilatini. Mamlaka ya kikoloni yi 
Ureno ilivunjika kabisa, nchi kubwa Sa 
kama vile Angola na Msumbiji zikawa 





na, mfumo wa kikoloni wa ube- 
waya YA kuwako kwa umbo lake la kia- 
silia, lakini makoloni na nchi tegemezi za 
zamani ziliendelea kuteseka kwa kueleme- 
wa na mzigo mzito mno wa mirathi ya uko- 
loni: kiwango cha chini cha maendeleo ya 
kiuchumi, njaa yenye kuwabana mamilioni 
2 watu, hali ya kutojua kusoma na kua- 
ndika iliyoukumba umati mzima, na muda 
mfupi sana wa uha. ; j 
Harakati za kupigania ukombozi wa ki- 
taifa ni sehemu isiyotenganishika ya mwen- 
do wa kimapinduzi wa dunia. Mapinduzi ya 
kuwania ukombozi wa kitaifa yamekuwa, 
kama kawaida, ni ya kupinga ubeberu hali- 
kadhalika na ya kupinga umwinyi. Madola 
yaliyojipatia uhuru wao karibuni yamekuwa 
yakiendesha mapambano ya juhudi zaidi 
dhidi ya mirathi miovu ya ukoloni, kwa aji- 
li ya uhuru halisi wa kiuchumi na maende- 
leo chapuchapu zaidi ya kiuchumi. Lakini, 
mabeberu wamekuwa wakifanya juu chini 
kuzikinza nchi zilizojipatia ukombozi wao 
karibuni zisiimarishe uhuru wao. Wameku- 


wa wakitumia maelfu ya njia ili kuzifunga- 
manisha nchi hizi na mfumo wao wenyewe, 
ili kuzisarifu maliasil 


1 zao kama wapenda- 
spo na kuyatumia maeneo ya nchi hizo kwa 
Bepongo yao ya kistratejia. “Gawanya uta- 
Mi mojawapo ya mbinu zitumiwa- 
wa wingi sana 


| ili kujipatia muradi 


KIINI CHA UKOLONI MAMBOLEO 


Mabeberu wangal 
nchi za Asia, Afrika 
kwanza kabisa, kam 


patia nguvukazi rahisi 
bwa ya kupindukia mno. 

Madola ya kibeberu 
kuuhifadhi kama hi 


na ule wa uzalishaji mali katika ulimwen- 
gu wa kibepari ili kuziweka nchi za kibe- 
pari zilizoendelea kwa shughuli za viwa- 
nda kwenye ncha moja, na nchi nyingi zaidi 
zinazoendelea, zenye kiwango cha chini 
cha nguvu za uzalishaji mali, kwenye ncha 
nyingine. Wingi wa mikururo ya sasa ya 
uzalishaji mali wa viwandani na teknolojia 
ya hali ya juu imekusanyishwa katika nchi 
zilizokuwa zikitawala hapo zamani, ilhali 
katika sehemu za “viungani” za uchumi wa 
kibepari wa dunia kunatamalaki shughuli 
za kilimo kwa wingi sana huku uzalishaji 
mali wa viwandani wa kienyeji ukiwa kati- 
ka hali yake ya uchanga tu. Kwa hivyo, pato 
la kitaifa katika nchi zinazoendelea hati- 
maye linabakia kuwa la chini sana na hali zi 
maisha za watu wafanyao kazi kuwa sawa 
na zile za mafukara. Utenganishaji marina 
huo wa nguvu za uzalishaji mali unapelekea 


ua 






kuwako mgawanyo wa kazi" wa ia k 

kimataifa usio wa usawa na WANO 
mfumo mzima wa mahusiano ya 

BADO AA, AA " za kibepari zilizo- 

kiuchumi baina ya nchi za “IpePp 

endelea na zile zinazoendelea. a | 

Madola ya kibeberu yamekuwa yakitumia 
aji msingi sana za kisiasa, kijeshi kisi 
sa, kiitikadi na kiuchumi katika jitihada 
zao za kuving'ang'ania “viunga vya ulim- 
wengu wa kibepari” na kuviweka ndani ya 
sehemu ya mshawasha wao. Madola hayo, 
bila ya shaka, hayana azma ya kuachilia 
mbali mbinu zao za kikatili za kisiasa, za 
kijeshi na za kipolisi za kuzishinikiza nchi 
zinazoendelea. 

Mabeberu hawataki kuridhia hiyo hali 
ambayo makoloni yao ya zamani yamesha- 
kuwa huru kisiasa na kufanya juu chini 
kuugeuza uhuru wao wa kisiasa kuwa ni 
pambo la nje tu, bango la matangazo tu 
ambalo kwa nyuma yake wanajifanyia kama 
wapendavyo. Wamekuwa wakitumia njia 
zao mbalimbali za hila kwa madhumuni 
DPA kutoka ukwezaji wa vibaraka vyao 

darakani na ushurutishaji wa mapatano 
WA AA Wa 
mara nyingi Maa wa moja. Mabepari 
Aaa WA a nchi zinazoendelea 
aa aima endapo zikikataa 
utu amri yao. Lau kama nchi za kibeberu 

zingeliweza, basi zingelihiari k b 
na harakati za kupigani KI 

pigania ukombozi kwa 


AI 
aa 





moto na upanga. Lakini j 
mataifa ya zamiri YA hali ya ki- 
zinakuwa haziwezi tena nchi hizo 
utomezaji wa majeshi kwend vikuu 
moja kwa moja uhuru w 2 kuukomesha 
ndiyo maana kwa nini ule Wa. 
keza mbele njia za ushawishi” KA 
kama ndiyo mbinu bora zaidi za AA 
kiza nchi zinazoendelea, na Lk Wa 
rika ya viwanda na ya mabe Aa 
mipaka ya kitaifa jukumu hilo ma 
Sasa hebu na tujiulize swali ma ini 
hasa kiini cha siasa ya sasa z. WAA 
. .J. .. . eru 

w Wa zilizojipatia uhuru wao karibuni? 

Iyo imekuja kujulikana kama uk 
loni mamboleo. Nayo imekusudiwa wa 
seleleza nchi zilizojipatia uhuru wao ka- 
ribuni ndani ya mfumo wa kiuchumi wa ki- 
bepari wa dunia, kuimarisha hali yao isi- ' 
yokuwa ya usawa kikweli hasa ndani ya 
mfumo huo kwa kutumia mbinu mpya, na 
kuyanyonya mataifa yao kwa njia mpya 
na za kijanja zaidi ili kuugeuza uhuru wao 
wa kisiasa kuwa ule wa bendera tu. Sha- 
baha kuu ya ukoloni mamboleo ni kuziki- 
nza nchi zinazoendelea—kwa kila njia iyu- 
mkinikayo—kutoka kuunda uchumi ulio 
huru, kuendesha siasa ya ndani na ya nje 
iliyo huru kikweli, na kufuata mwelekeo 
wa kisoshalisti, kwa hivyo kuzibakiza ka, 
ma vijalizio vya kupatia malighafi Wi 
hemu ziletazo faida za kuingizia tasimo— 





“UBEBERU WA KIUCHUMI” 


Ukoloni mamboleo ULI SIS HA WA wa 
a “ubeberu wa kiuchumi”, ambao hauwezi 
Wa sishwa kwenye Tamani, UA 
IA Ndi hii su WA iliyojikomboa ka 
ribuni huenda ikaonekana kuwa huru kabi- 
sa, kama mtu aamini maatlasi au vitabu 
vya masomo ya jiografia, lakini endapo 
akiangalia kwa makini zaidi mienendo itu- 
kiayo nchini humo itamdhihirikia kwamba 
nchi hiyo imo makuchani mwa wanyama 
mbuai wa kibeberu—makampuni makuu ya 
uhodhi na mabenki—na kutiwa mkatale wa 
kibeberu kwa mtando wa fungamano zina- 
zoonekana wazi na zisizoonekana. 

Hadi hii leo, mashirika yavukayo mipaka 
ya kitaifa yanadhibiti matawi makuu ya 
shughuli za viwanda ya wingi mkubwa wa 
nchi zinazoendelea, na katika zile zilizo- 
endelea zaidi kati ya hizo matawi makuu 
ya shughuli za viwanda yanakuwa chini ya 
utegemezi mkubwa sana kwa rasilmali ya 
kigeni. Mashirika yavukayo mipaka ya ki- 
taifa yanadhibiti asilimia 100 ya shughu- 
li ” utengenezaji magari nchini Brazil, tak- 
Tiban asilimia 90 ya utengenezaji wa vitu 
Ka ka Peru, zaidi kuliko asilimia 
wi kaki Wa (isipokuwa ma- 

lima ika Argentina, na kiasi 

ai 70 ya utoaji wa vitu kemi 
nchini Mezi ia AA za - vya enaja 
co. Yanashikilia pia mastakimu 


266 





ya uhodhi katika baadhi 
chimbuzi: mashirika sita tu yay ; 
paka ya kitaifa yanadhibiti wi 
ya madini ya aluminium katika nchi za ki- 
bepari (robo tatu za akiba za bosrite ziko 
katika nchi zinazoendelea), na mashirika sa- 
ba yavukayo mipaka ya kitaifa yanadhibiti 
robo ya utoaji wa shaba. 

Hali ya uhodhi ya mashirika yavukayo 
mipaka ya kitaifa katika uchumi wa nchi 
zinazoendelea yatokezwa kwa aina mbali- 
mbali kabisa. Washindani wa kienyeji hu- 
wa ama wanapigwa kumbo au kutiishwa 
kwa ununuliwaji wao wa moja kwa moja, 
kuweka kwa muda bei za “kutupa” bidhaa 
(yaani, za chini sana kuliko zile bei za soko- 
ni), kutumia mtindo wa kuweka bei za uba- 
guzi, kunyima fursa ya kupata mafanikio 
ya teknolojia mpya, n.k. Kwa madhumuni 
ya kuweka udhibiti mkali zaidi juu ya ma- 
soko ya kienyeji, mashirika hayo mara nyi- 
ngi hufanya mapatano mahsusi ya aina ya 
makarteli baina yao yenye kukusudia ku- 
chukua hatua za pamoja ili kuyaondosha 
sokoni makampuni ya kitaifa ya kienyeji. 

Vitegauchumi vya mashirika wanya 
mipaka ya kitaifa katika nchi winaposan ea 
aghalabu hujilipiza mnamo muda wa miaka 
mitatu mpaka mitano, hasa kwa sababu ai 
mishahara ya chini sana, ardhi rahisi, Wa 
zo vya malighafi nyingi sana, Ki wadi ma 
mengine. Kwa hivyo, si jambo la 


ya miradi ya ma- 


za 


ja 


gaza kwamba kima cha faida cha makam- 
puni ya uhodhi katika nchi zinazoendelea 
ni cha juu zaidi kuliko mara mbili ya kile 
cha nchi za kibepari zilizoendelea. i ; 

Udhibiti wa mashirika yavukayo mipaka 
ya kitaifa juu ya vyanzo vya kupatia ma- 
lighafi ndilo jambo linaloshughulikiwa sa- 
na na mashirika hayo katika upanuzi wao 
katika nchi zinazoendelea. Mashirika ya- 
vukayo mipaka ya kitaifa yenye kujishu- 
ghulisha na kazi za migodi aghalabu hua- 
chilia usafishaji wa mwanzoni tu wa mali- 
ghafi zilizochimbuliwa kufanywa mahali ha- 
po panapohusika, na kazi nyingine ya usafi- 
shaji na utengenezaji wa bidhaa iliyokwisha 
kamilishwa kufanywa huko makwao. Mali- 
ghafi hizo zinavyokuwa “zinatengenezwa 
mpaka kukamilika” hupandishwa bei zao 
mara kadhaa kwa kadiri zinavyopitia miko- 
ndo kadha wa kadha ya upangaji bei za ma- 
shirika yavukayo mipaka ya kitaifa na mato- 
keo yake ni kwamba bei zao huzidishwa ma- 
ra kadhaa. Wingi wa machumo yapatikana- 
Mna na malighafi huingia katika 

5 nz - ; 

tofauti aa WAA AWA wi 
ghafi za kiasili na bei BA ka 
ye ya bidhaa iliyoten ya mauzo ya hatima- 
kwisha kamilis genezwa nusu au iliyo- 


hwa. Watumiaji | | 
Tana miaji wa malighafi 


Wa aa katika nchi za kibe- 


aa lea hulipa zaidi kulik - 
a bilioni 200 kwa mwaka, afa ka z— 


268 






zo zenyewe zinazoendelea hupata kiasi 
asilimia 15 tu ya fedha hizo, ilhali sehemu 
iliyosalia ikimiminikia ndani ya makasha 
ya makampuni ya uhodhi ya kigeni. 

Makampuni ya uhodhi ya kigeni hupen- 
delea kukuza shughuli zile za uzalishaji 
mali zinazohusika na kazi za usafishaji wa 
malighafi katika nchi Zilizojipatia uhuru 
wao karibuni ambazo zinazifunga kwa ngu- 
vu zaidi na masoko ya madola ya kibeberu. 
Hivi sasa makampuni ya uhodhi yavukayo 
mipaka ya kitaifa yanadhibiti takriban asi- 
limia 40 za uzalishaji mali wa viwandani 
wa nchi zinazoendelea. Makampuni ya uho- 
dhi ya Kimarekani, ambayo ndicho kikosi 
kikuu cha mashirika yavukayo mipaka ya 
kitaifa, hivi sasa yanahesabika kuwa zai- 
di ya nusu ya vitegauchumi vyote vya kige- 
ni vya moja kwa moja katika viwanda vya 
usafishaji wa malighafi vya nchi zinazoen- 
delea, 

Makampuni ya uhodhi yavukayo mipaka 
ya kitaifa yanatumia kwa wingi sana mtin- 
do huo wa “ukoloni wa kiteknolojia”, am- 
bao umekusudiwa kuzikinza nchi zinazo- 
endelea zisijipatie teknolojia ya kisasa 
kabisa na kuseleleza utegemezi wao wa 
kisayansi na kiufundi kwa madola ya kibe- 
beru, Utoaji wa teknolojia unakuwa ni wa 
ubaguzi, unawekewa vikwazo vingi, na WA 
ra nyingi nchi zinazoendelea kaa m 
wa kuulipia bei kubwa mno. Teknolo) z 

W 


. 





wanza hutolewa kupewa matawi ya 
aaa yavukayo mipaka ya kitaifa ka- 
tika nchi zinazoendelea na halafu tu ba- 
“da ya kuchelewa sana ndipo inapoyafikilia 
makampuni ya kitaifa. Isitoshe, uuzwaji wa- 
ke kwa makampuni ya kienyeji unafunga- 
manishwa na masharti na mawajibiko mba- 
limbali chungu nzima. Mathalan, shirika 
livukalo mipaka ya kitaifa huenda likaiwa- 
jibisha kampuni ya kitaifa kununua bidhaa 
zilizotengenezwa nusu na zana kutoka kati- 
ka matawi yake yaliyoko katika nchi hiyo 
inayohusika au kuilazimisha ichukue tekno- 
lojia isiyoihitajia, kwa malipo ya nyongeza. 
Mashirika ya kigeni mara nyingi humshu- 
rutisha tajiri wa kienyeji, aliyenunua li- 
seni, kulikabidhi shirika hilo sehemu ya hi- 
sa zake, humkataza asisafirishe nje bidhaa 
zilizokwisha tengenezwa, na kuuwekea vik- 
wazo uhuru wake wa kutenda kama apen- 
davyo. 

Yakikumbana na ukinzani unaozidi kuwa 
mkubwa kuhusu “ubeberu wa kiuchumi” 
kwa upande wa nchi nyingi zinazoendelea, 
maa 3 maeye mipaka ya kitaifa yali- 


yakiunda 
aa chwa kushirikiwa na 
WA Wa 
. “yingi za Mashariki ya Kati, na kwingine- 
270 


ko). Makampuni haya “ya m > 
na “ya shirika” yaliyawezesha Suaia 
yavukayo mipaka ya kitaifa kuipatia 
silmali yao katika nchi ziwazosikila aa. 
mana ya kutoweza kutaifishwa kutotozwa 
kodi za ziada na hatua nyingine za kuuw 
kea mipaka uroho wao. Yakijizibia kwa wa 
bao ya majina ya makampuni ya kitaif 
mashirika yavukayo mipaka ya kitaifa zadi 
endelea kung'ang'ania nafasi kuu za uon- 
gozi katika uchumi wa nchi nyingi zina- 
zoendelea na kuzidi kuzipora akiba na ngu- 
vu zao za kiasili na za kazi. 


KWA KISINGIZIO 
CHA KUTOA “MSAADA” 


Serikali za madola mengi ya kibeberu 
mara nyingi huupigia mbiu ya mgambo 
“msaada” ziutoao kuzipa nchi zinazoende- 
lea, lakini zikiangaliwa kwa makini zaidi 
“zawadi” hizo zinadiwazo kwa kelele sana 
na “misaada isiyo ya kichoyo” hutokezea 
kuwa ni kitu kingine kabisa, kwani fedha 
hizi zitolewazo mara nyingi huwapatia ma 
chumo makubwa sana hao wafadhili wenye 
we kwa aina ya vima vya juu sana vya T- 
ba. Isitoshe, kila nchi za kibepari zilizo- 
endelea zinapotoa “msaada”, hudai—na 





Yakijitokeza kama “wasaidizi wema” 
madola ya kibeberu yanatenda mbalimbal 
halikadhalika kwa pamoja. Vyombo vyao 
vikuu ni taasisi za utoaji mikopo na fe- 
dha: Benki ya Kimataifa ya Ujengaji Upya 
na Maendeleo (BKUM), ijulikanayo pia ka- 
ma Benki ya Dunia; Shirika la Fedha la 
Kimataifa (SFK); Jumuiya ya Kimataifa ya 
Maendeleo (JKM); Mfuko wa Fedha wa Ki- 
mataifa—IMF (MFK), na mabenki na mifu 
ko kanya Ti ya fedha ya maeneo ya Aa 
nia kwa 'ajili ya “kusaidia” . 
WA Ra saidia” maendeleo ya 

Wataalamu wa mashirik 

: a h | 

pari ya utoaji mikopo haw ani 
kuchukuliwa kama watalii, k WA ia 
kwisha kuizuru nchi hii AA AA 
lea, bei zao huanza k AA Ya wama 
maanisha kwamba Wa. Ca juu. Hiyo ya- 
Dunia (ambayo imeund AA Kunasa 
ALI Lwa KUNI SEK na TEND wame. 
shurutisha Sa anaij KM) WALE; 

aya? yatuchumi wa ka ya kuimarisha 
haya aghalabu huji nchi hiyo. Maelekezo 
mashirika yavuka jumlikia katika kuyapa 

ru mkubwa KI ipaka ya kitaifa uhu- 

ondoa udhibiti w. Aa. iyumkinikavyo, ku- 

a bei na v k 
iKkwazo vya UIN- 


izaji bidhaa, k 

Aa , kuyaruhusu | 

aa wumiljmba kwa Mesa pwa z 

seri Ya Sa sanaa mipaka wa kaja 

mikali na uhimizaji wa shughuli ya kiu 

ya kibinafsi ndio KA Mamaa zam 
imu 





wa kisiasa wa “uponeshaji” huu wa kushu- 
rutishwa. 

Mik opo mipya ya Benki ya Dunia haitole- 
wi isipokuwa kwa sharti hilo la kutekeleza 
maelekezo kama hayo. Mgawanyo wa fedha 
unadhibitiwa vilivyo na madola ya kibe- 
beru, ambayo yanaitumia Benki hiyo kama 
chombo cha pamoja cha kuendeshea sera 
ya ukoloni mamboleo: yanatumia utawala 
wao na pesa zao kuzitia mshinikizo nchi 
zilizojipatia uhuru wao karibuni kwa ku- 
jificha nyuma ya jina la marembo la mfao 
sana la jumuiya ya kimataifa. 

“Msaada” wa kiserikali wa kibeberu ume- 
sukana na usafirishaji wa rasilmali ya kibi- 
nafsi kwa njia mbalimbali kabisa, na ina- 
kuwa vigumu sana kuamua nani hasa ana- 
yesafirisha rasilmali—serikali ya kibwanye- 
nye au matajiri wa kibinafsi—ndani ya 
mzingile wa mashirika ya kiserikali na ya 
baina ya serikali ya mambo ya fedha na 
utoaji mikopo yenye kutumia mbinu za 
mtataniko zaidi katika shughuli zao. Me- 
ngi kati ya mashirika haya ya kimataifa ya 
utoaji mikopo na ya mambo ya fedha ya 
nchi za kibepari huchukua jukumu la kuwa 
kama madalali katika usafirishaji rasilmali 
ya mkopo ya kibinafsi. ki 

Lakini, ikiwa serikali ya kibepari, katika 
kuzipa “msaada” nchi zinazoendelea, zina- 
Jitahidi kuupunguza sana kwa ukomo wake 

Ubahatishaji wa mashirika yavukayo mipa- 


ia 
i 





itai tika kuendesha shughuli 
ka i KA, basi, mashirika hayo, 
. u ande wao, hayachelewl kutekeleza 
A adowa shughuli za “msaada” wa kibebe- 
ru za serikali hizo. Haya yanatokezwa wazi 
zaidi katika shughuli za jumuiya za kutoa 
“sadaka” kama vile Shirika la Kimataifa 
la Uchumi wa Kimsingi. Kiasi asilimia 70 
ya rasilmali yake inadhibitiwa na ukoo wa 
Rockefeller, mmojawapo kati ya koo tajiri 
kabisa nchini Marekani. Jumuiya hizi za ku- 
toa “sadaka” zinaendesha kwa juhudi sera 
ya madola ya kibeberu katika nchi zinazo- 
endelea, kwa hivyo zikisaidia kukuza funga- 
mano baina ya vijitabaka vya kihafidhina 
vya kienyeji na mabwanyenye wa.nchi za 
kibepari zilizoendelea, na kubandikiza 
mtindo wa maisha wa nchi za Magharibi. 
Mikopo ya kibinafsi hivi sasa ni moja- 
wapo ya njia muhimu sana za kuziseleleza 
nchi zinazoendelea ndani ya eneo la msha- 
washa wa kibeberu. Gunia la pesa linalo- 


WA - g ; 

ngaang'aniwa mikononi mwa mak 
ya uhodhi 
linakuwa 


ampuni 
ya mabenki ya kibinafsi hivi sasa 
ni kimojawapo cha vyombo muja- 
rabu kabisa vya ukoloni mamboleo. Papo 
tu ukishaitia kitanzi Shingo ya mateka wa- 
ke, ubeberu unamkaza sio kiuchumi tu, bali 
pa waya Hakika, pingu za mikopo ya fe- 
aa va “amfunga mateka mikono na 
Ta Suvu vilevile sawa na mkatale 


; 
ka 
v” 


limepanda juu sana kupindukia dola tri- 
lioni moja mnamo mwanzoni mwa 1985, na 
linaendelea kukua. Tarakimu hiyo kubwa 
ajabu si kama yashangaza tu, bali pia ya- 
onyesha jinsi gani nchi zinazoendelea zili- 
vyozama chini sana katika madeni ya fedha. 

Wakati nchi zinazoendelea za Asia, Afri- 
ka na Amerika ya Kilatini zilipochukua mi- 
kopo mnamo miaka ya 1970, hazikudhani 
kamwe balaa gani litakaloziangukia katika 
miaka ya 1980. Kumetukia nini? 

Kwanza kabisa, vima vya riba kwenye ma- 
soko ya pesa ya dunia vilipanda Juu sana, 
na wakopeshaji pesa, ambao walitajirika 
ghafla kwa mabilioni ya dola, walishikilia 
nchi zinazoendelea zitimize ahadi za mika- 
taba yao. Nchi nyingi zaidi zinazoendelea 
zilijikuta katika hali ya maafa makubwa sa- 
na. Mapato yao yote kutokana na usafiri- 
shaji wa bidhaa zao yalitumika katika kuli- 
pia riba na sehemu ya madeni yao. Jambo 
hilo lilizifanya zitake mikopo mingine zai- 
di, na matajiri wa mabenki wa nchi za Ma- 
Sgharibi waichukulia fursa hali yao hiyo ya 
uhitaji kwa kuyafanya masharti ya utoaji 
Mikopo mipya kuwa mazito zaidi na kui- 
ambatanisha na madai ambayo yalidhuru 
Sana mamlaka ya kitaifa ya nchi inayokopa. 


- ) ue. 
18: - Ui ua 





| baina ya nchi za kibepari zilizo- 
aa. madola machanga pia ina alama 
za ukoloni mamboleo. Makampuni ya uho- 
dhi vyanaitumia kwa kujitajirisha zaidi kwa 

"ma za nchi zinazoendelea. Mathalan, 
ikiwa hizo za mwisho ziliweza katika 1975 
kununua lon kwa kuuza tani 5.3 za pamba, 
basi leo linazigharimu zaidi ya tani 12. 
Madola ya kibeberu hayeshi kudai yapatiwe 
mapendeleo mapya ya kila aina katika bia- 
shara ya nje, huku yakiweka mapingamizi 
ya ziada katika usafirishaji wa bidhaa za 
viwandani zitengenezwazo na makampuni 
ya kitaifa katika nchi zinazoendelea. 


UKOLONI MAMBOLEO NA MASHINDANO 
YA KUJIRUNDIKIA SILAHA 


Ubeberu umekuwa ukijitahidi kuziingiza 
zaidi na zaidi nchi zinazoendelea katika 
mashindano ya kujirundikia silaha, ambayo 
ni mbinu nyingine tena ya ukoloni mambo- 
leo. Karibu na katikati ya miaka ya 1980, 
kiasi kifikiliacho robo tatu za usafirishaji 
wa Ta kikipelekwa katika nchi 

endelea. Bila ya shaka, baadhi yao 
hulazimika kuimarisha uwezo wao wa wa 
za msaada kutoka nchi za kisoshalisti) 
kujibiza mashambulio ya kichokozi ya 
madola ya kibeberu au vibaraka vyao, laki- 
wingi wa silaha za nchi za Magharibi 
unaziendea nchi zile zenye kujifanya kama 
276 


“mapolisi wa kijeshi wa maeneo” 

yale ya dunia kwa ajili ya kiilinda Aaa 
ya ubeberu na kutumiwa kuzididimiza n i 
vu ziteteazo demokrasi ndani ya nchi si 
zoendelea na kwa ajili ya kufumua Migogo- 
ro ya kivita ya hapa na pale. 05 

Maazimio ya usafirishaji silaha yafany- 
wayo na serikali za kibeberu yamekusudiwa 
kutia mshinikizo wa moja kwa moja juu ya 
mwelekeo wa kisiasa wa nchi zinazoagiza 
silaha hizo, hasa nchi zenye maliasili zi- 
lizo muhimu kwa madhumuni ya kivita. 
Zaidi ya hayo, mabeberu wanajitahidi kuji- 
patia vituo vya kijeshi, kuimarisha miunga- 
no ya kichokozi ya kijeshi-kisiasa, kuunga 
mkono “jitihada za kidiplomasia”, n.k. 

Mwelekeo unaozidi kuwa mkubwa wa 
madola ya kibeberu wa kutaka kujipenyeza 
kijeshi katika nchi zinazoendelea una atha- 
ri mbaya kubwa sana juu ya maendeleo yao 
ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. 

Uingizaji mwingi zaidi na zaidi wa silaha 
za madola ya Magharibi unazidisha utege- 
mezi wa nchi nyingi zinazoendelea kwa 
ubeberu, na katika kadhia fulani hata kuzi- 
fungamanisha kwa nguvu zaidi na mwam- 
batano wa shughuli za kijeshi na za vi- 
wanda. Jambo hilo linapelekea katika uba- 
ndikizaji wa tawala za kimabavu, unakinza , 
mageuzi ya kidemokrasi na utengeneaji wa 

ali ya maisha kwa sehemu zilizo masikini 
zaidi za wananchi. 


277- 





Usafirishaji wa silaha za madola ya Ma- 
gharibi kwa nchi zinazoendelea wamaani- 
sha ugawaji upya wa sehemu ya pato lao la 
taifa kwa manufaa ya makampuni ya uho- 
dhi ya mwambatano wa shughuli za kijeshi 
na za viwanda, huku ukipunguza sana fursa 
za kuagiza bidhaa zinazozihitaji kwa maen- 
deleo yao ya kiuchumi, ukizidisha matatizo 
yao ya kijamii na kiuchumi, na kuzimaliza 
akiba na nguvu zao zilizopakika mno, am- 
bazo zinazihitaji sana kwa ajili ya kucha- 
pua mwendo wa ustawishaji viwanda na ki- 
limo. Lau kama pesa zibadhiriwazo sasa 
kwa matumizi ya kijeshi zingetumiwa kati- 
ka sekta ya uchumi ya kutosheleza mahitaji 
ya kiraia, basi, matatizo mengi katika ma- 
endeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi zi- 
lizojipatia uhuru wao karibuni yangeweza 
kutanzuliwa upesi na kwa mafanikio. 

Ukiendesha siasa yake ya ukoloni mam- 
boleo, ubeberu unazikweza kwa bidii ta- 
aa kimabavu na za vikaragosi, una- 
Wa za neo ya kuwalisha mirungura wa- 
wA Wa i 3 BANA afa wa kisiasa, una- 
AA za mapinduzi ya kise- 
leo, kulaghai na AI WI 
na kukokelea u W. ; Da wA WAA 
makabila mbal Kila” KANA 
nuka kuwapinga vioni AA 

mabeberu hu; gozi wao waliofisidika, 


E aribu kuzididimi j 
ka ia idimiza harakati 
za kupigania ukombozi wa kitaifa kwa 


kisingizio cha kutetea “uhuru 


si”, mara nyingi wakikimbilia 


: > Uingilizi katika 
mambo ya ndani ya Angola, Nicaragua na 
nchi nyinginezo. 

Mataifa ya nchi zinazoendelea yamekuwa 
yakiendesha mapambano makali zaidi dhi- 
di ya ubeberu kwa ajili ya kuwania uta- 


ratibu mpya wa kiuchumi na uhuru halisi 
wa kiuchumi na kisiasa. 


NJIA GANI YA KUCHAGUA? 


Baada ya kwisha kujipatia uhuru wa ki- 
siasa, nchi zinazoendelea zilikuja kukabi- 
liwa na jukumu la kujikomboa kiuchumi 
kutokana na ubeberu. 

Hiyo yamaanisha nini? 

Yamaanisha kujenga viwanda vya kitaifa, 
kustawisha kilimo na kukomesha mtindo 
huo wa kushughulikia upande mmoja tu 
wa kiuchumi ulioshurutishwa na wakoloni, 
Pia kuongeza kwa wingi sana uzalishaji wa 
chakula na kuinua hali za maisha ya watu. 

Kuna hali zote za kuwezesha kutanzua 
matatizo haya muhimu sana: nchi zinazo- 
endelea zina akiba nyingi za maliasili, ma- 
lighafi na nishati; zina maeneo makubwa 
“ana ya ardhi za rutuba, hali za hewa za 


za 
wa 








kufalia kwa kuvuna mazao mawili au ma- 

tatu ya nafaka na yale ya kutumiwa viwan- 
dani. halikadhalika matunda na mboga kila 
mwaka; pia zina idadi kubwa ya wakazi, 
baadhi yao zina mataifa yanayosifika kwa 
utamaduni wa hali ya juu kwa mintarafu ya 
utengenezaji vifa. in aa IA 

Vipi hali hizi zitumiwe VIZUTI zaidi? Vipi 
matatizo muhimu ya kiuchumi yatanzuliwe 
upesi zaidi? 

Baada ya kwisha kujipatia uhuru wa ki- 
siasa, mataifa ya makoloni na nchi tegemezi 
za zamani yalikabiliwa na chaguo la njia 
mbili: ama kushika njia ya kibepari au ile 
isiyokuwa ya kibepari. Ni juu ya taifa la 
kila nchi kujichagulia njia yake lenyewe. 

Nchi zenye kushika njia ya kibepari huo- 
na vigumu sana kuushinda uzorotaji wao 
wa kiuchumi na utegemezi wao kwa madola 
ya kibeberu. Mitokezo ya michafuko ya 
ama mbalimbali na uongezekaji wa ukali 
wa tofauti za uhasama za kijamii-kiuchumi 
wengu wa kibepari imekuwa na 

aya juu; ; 
chumi, WA di z 
lao la taifa inakaushwa, n haki . 
WA a ji yao ya 
vyao kwa man i WAYA . 
uiaa ya uchumi wao wa kita- 


ifa Skewa mpaka. 


viingizia mali 


nyingi zinazoendelea zimechagua 
mja isiyokuwa ya kibepari aa 
yao. Nchi zina jumla ya wa- 


kazi wakaribiao milioni 1 50, wanitokhi 
nye eneo lipindukialo kilometa milioni 19 
za mraba. 

Pasina kujali tabia zao mahsusi za kienye.-. 
ji, kila nchi inayoendelea yenye kushika 
njia isiyo ya kibepari huelekeza jitihada 
zake kufuata mielekeo ile ile mikuu: uko- 
meshaji wa hatua kwa hatua wa mastakimu 
ya makampuni ya uhodhi ya kibeberu, ya 
mabwanyenye wakuu na mamwinyi wa ki- 
enyeji; utwaaji wa hatamu za Uongozi wa 
uchumi wa taifa mikononi mwa serikali 
ya umma na usongaji mbele kwendea kati- 
ka maendeleo yaliyopangwa ya nguvu za 
uzalishaji mali; uhimizaji wa kampeni ya 
kueneza ushirika vijijini; uimarishaji wa 
Jukumu la umma wa wananchi wafanyao 
kazi katika maisha ya kijamii na utiliaji 
nguvu hatua kwa hatua wa chombo cha ki- 
serikali kwa kukijaza makada wa kitaifa 
walio watiifu kwa umma; na uendeshaji wa 
siasa ya nje ipingayo ubeberu. 

Uzoefu mwingi sana wa Muungano wa 
Jamhuri za Kisovieti na nchi nyingine za 
kisoshalisti, ukuzaji wa ushirikiano wa kiu- 
chumi, kisayansi na kiufundi baina ya nchi 
Zilizojipatia uhuru wao karibuni na Jumuiya 
ya madola ya kisoshalisti ya dunia, na msa- 
ada wa pande nyingi na usio wa kichoyo 
Utolewao na madola ya kisoshalisti—yote 

Ayo yana athari kuu ya kuleta mapinduzi 
alisi kwa nchi zinazosonga mbele kwa kuo- 


235 


“ngoza njia isiyo ya kibepari katika maen- 


deleo yao ya kijamii-kiuchumi. Ushirikiano 
baina ya nchi zinazoendelea na madola ya 
kisoshalisti umetegemezwa juu ya maongozi 
a usawa, kunufaishana na kutoingiliana 
atika mambo yao ya ndani na unatumikia 


lengo la amani na maendeleo. 
1 





Sura ya Kumi 


MCHAFUKO MKUU 
WA UBEPARI 


Ubepari umekuwa kwa haki ka- 
bisa ukiitwa kama “Jamii yenye 
maradhi”, “jamii isiyokuwa na 
dira”, na “jamii isiyokuwa na 
mustakbali”. Hivi sasa ubepari 
umo katika maumivu ya mcha- 
fuko mkuu ajabu, ule ambao 
ungeweza kulinganishwa na 
mchafuko wa Dola la Urumi, 
ambao uliashiria mwanzo wa 
udhoofikaji na uangukaji wa 
ulimwengu wa zamani wa umili- 
'kaji watumwa. Mchafuko huo 
umeambata kila upande wa mai- 
sha katika jamii ya kibepari: 
uchumi, siasa, utamaduni, ma- 
adili na sheria. Hiyo ndiyo ma- 
ana kwa nini ukaitwa kama 
mchafuko mkuu wa ubepari 
ambao, Lenin alisema, unawaki- 
lisha dahari nzima ya kihistoria, 
dahari ya “uporomokaji wa ube- 


283 an F 


Ka 


ZA 
WAUU WA UBEPARI 


Mwanzo wa mchafuko mkuu wa ubepari 
ulikuwa ni Vita Vikuu vya Kwanza (1914. 
1918) na ushindi wa Mapinduzi Makuu ya 
Okuba (1917), ambapo tabaka la wafa- 
nyakazi la Urusi, pamoja na watu wote 
bani wa Chama cha Kikomunisu kiongoz- 








- Ya nchi nyingi 
bepan kuja kuunda mfuma wa aaa 


Esti yakiyoungana katika lenzo maba 


kamih na kujitegemea kiuchumi Nyingi 
kan ya nchi hizo zimeshika njia isiyo ya ki- 
bepari ya maendeleo yao ya kijamiiki 
uchumi zikiwa na matazamio ya kuj 

aa ya kia jengi 
Mchafuko mkuu wa ubepari ulisababi- 
shwa kwanza kabisa na tofauti 2 uhasama 
za ndani zinazozidi kuwa kali katika uchu- 


mazingira yanazidishwa ukali wao katika 
ulimwengu wa kibepari ilivyokuwa tofauti 
baina ya mabeberu zinazidi kuwa kubwa ka- 
tika kinyang'anyiro cha kutapia masoko na 
vyanzo vya kupatia malighafi. Mchafuko wa 
kiuchumi katika jamii ya kibepari unaanda- 
mana sambamba na usambaaji wa mchafu- 
ko wa kisiasa na wa mambo ya kirohoni. 
Kwa kujibiza mwongezeko wa mapambano 
ya kupinga uhodhi yaendeshwayo na watu 
wafanyao kazi, ubeberu umekuwa ukizidi 
kukimbilia kutumia kwa juhudi na mara 
kwa mara zaidi mbinu za upingaji maen- 
deleo. 


DARAJA ZA MCHAFUKO MKUU 
WA UBEPARI 


Unavyokuwa unaendelea, mchafuko 
mkuu wa ubepari hupitia daraja fulani ma- 
alum. Daraja ya kwanza (kutoka 1914-1918 
mpaka 1939-1945) ilipembulika, kabla ya 
yote, kwa ushindi wa Mapinduzi Makuu ya 
Kisoshalisti ya Oktoba 1917 nchini Urusi, 
ambapo dunia iligawanyika katika mifumo 
miwili ya kijamii-kiuchumi. Mapinduzi ya 
Oktoba yaliashiria mwanzo wa ukombozi 
wa jamii ya binadamu kutokana na unyo- 
nyaji, utekelezwaji wa kimatendo wa ma- 
wazo ya ukomunisti wa kisayansi, ambayo 
yote hayo yalikuwa na athari kubwa sana 
juu ya mwendo wa baadaye wa historia ya 


dunia. Yalifungua dahari .. 
upya wa kimapinduzi wa dini WA 

Muungano wa Jamhuri za Kisovieti uli 
nyesha ubora wa mfumo wa kisoshalisti k z” 
kuukomesha uzorotaji wa makarne wi. . 
na kuendelea kuja kuwa dola kuu aa 
wi kwa viwanda mnamo kipindi kifupi sana 

Ni vigumu kukisia shida kubwa mno am- 
bazo iliwabidi wananchi wa Kisovieti wa- 
zishinde na jasara za kishujaa walizozifa- 
nya ili kuiinua juu nchi yao kuja kutwaa 
mahali pa pili ulimwenguni na pa kwanza 
katika Ulaya kwa mintarafu ya utoaji mazao 
wa kijumla mapema tangu hata mnamo 
mwishoni mwa 1930. Sehemu itwaliwayo 
na nchi ya Kisovieti katika uzalishaji mali 
wa dunia ilipanda juu kutoka asilimia 4 
katika 1913 mpaka takriban asilimia 10 ka- 
tika 1940. 

Kwenye daraja y 
mkuu wa ubepari kuliz 
mfumo wa kikoloni wa U 
ka uasi na vita vya ku 
wa kitaifa katika nchi zilizo 
ya utawala wa kikoloni. 

Tofauti za uhasama za uchu 
bepari zilizidi 
ya upunguaji wa ene 
kibepari na ufumukaji ki 
“mfumo wa kikoloni. Ulimwengu wa 


i uli ichafuko ya 
ari ulikumbwa mara tatu na micha ) 
maha! ya uzalishaji wa kupindukia. 


a kwanza ya mchafuko | 
uka mchafuko wa 
beberu: kulifumu- 
pigania ukombozi 
kuwako chini 


mi wa ki- 


287 


Mchafuko ulioleta misukosuko mikubwa 
zaidi ulikuwa ni ule uliotukia mwishoni 
mwa miaka ya 1920 na mwanzoni mwa 
miaka ya 1930. Kauka 1937, kabla hau- 
jawahi kujitoa vizuri kutokana na mtua. 
mo uliotangulia, uchumi wa kibepari uli. 
kumbwa na mchafuko mwingine wa kiu- 
chumi ambao ulikatizwa na Vita Vikuu vya 
Pili, 

Vita Vikuu vya Pili (1939-1945) vilifumu. 
liwa na kambi ya madola ya kibeberu yaliyo 
ya kichokozi zaidi na kumalizikia kwa ku- 
shindwa kabisa kwa wachokozi wa kifashisti 
na washari wa kivita wa Kijapani, Nchi ya 
Kisovieti ilitwaa jukumu muhimu katika 
ushindi huo, Matokeo yake yalikuwa ni ku- 
tukia kwa badiliko jingine zaidi la mizani 
ya nguvu za dunia kumili upande wa uso 
shalisti na kuashiria mwanzo wa daraja ya 
pili katika mchafuko mkuu wa ubepari, 

; Ushindi wa mapinduzi ya kisoshalisti kar 
tika nchi kadhaa za Ulaya ya Mashariki na 
Asia na uundaji wa mfumo wa kisoshalisti 
wa dunia ulikuwa ndiyo tabia kuu ya daraja 
ya. Bia Ji mchafuko mkuu wa ubepari (ki 

au katikati Ya na; ga Vikuu vya Pili mpa 

1950), Ikiwa Am AA mbia mi pi. 

WA ai ii 

sti (Muungano wa Jam 


asilimia zetu na Mongolia) zilikuwa na 


| ya eneo la nchi la dunia na 
, ya wakazi wake, basi mnamo mwi" 
l..9 


shoni mwa miaka ya 1950, tarakimu kia 
liongezeka kufikika asilimia 26 ya enea la 
wa la dunia na asilimia 35 ya wakazi wa. 
AN 
Nchi za mbumo wa kisoshalisti wa dunia 
ziliendeleza uchumi wao chapuchapu kwa 
kursa zilizopatiwa na usoshalisti, Kulipo- 
ingia mwaka wa 1960, utoaji bidhaa wao wa 
viwandani uliongezeka mara 6.8 kwa kuli, 
nganisha na ule wa 1987, ilhali ule wa nchi 
za kibepari uliongezeka kwa akali ya mara 
2.5 
Kwenye daraja ya pili ya mchafuko mkuu 
wa ubepari, mfumo wa kikoloni ulianza ku. 
vunjika, na harakati za kuwania ukombozi 
za mataifa yanayokandamizwa zikaenea ko. 
te, Ziliambata Asia, Afrika na Amerika ya 
Kilatini na mfumo mzima wa kikoloni, Kwa 
udhoofikaji wa kijumla wa ubeberu, ucho, 
mozaji wa mfumo wa kisoshalisti wa dunia, 
na ukweaji juu kwa nguvu sana wa haraka. 
ti za tabaka la wafanyakazi, mfumo wa kis 
koloni ulianza kupasuka kwenye nyufa zake 
zote kwa kutwangwa mapigo ya mapindua 
ya kuwania ukombozi wa kitaifa, Katika 
1945, wakazi wa makaloni katika Asia na 


Afrika walijumlikia zaidi ya milion . 
na eneo ya la nchi aribia kilometa 
milioni 37 za mraba. ; 
mwa miaka ya 1950, wakazi wa 
walikuwa wameshapungua 
watu milioni 150, na eneo lao 


. 








kilometa milioni 20 za mraba. 
wA jE iaiwala wa kikoloni wa ubeberu 
; nguzwa mno. 
SA wamba na hayo hali ya kulegalega 
ilizidi kuwa kubwa katika ulimwengu wa 
kibepari. Ubeberu sasa ulikusudia kufu- 
mua vita vya kinyuklia dhidi ya nchi za 
kisoshalisti, kuubomoa usoshalisti kama 
mfumo wa kijamii-kisiasa. Maandalio ya ki- 
vita yakawa ndiyo mojawapo ya njia muhi- 
mu sana za kuchangamua ukuaji wa uzali- 
shaji mali na kuratibisha uchumi wa ki- 
bepari, na huo ulikuwa ni mtokezo wa UO- 
zaji zaidi wa ubepari. 

Daraja ya tatu katika mchafuko mkuu 
wa ubepari (tangu katikati na mwishoni 
mwa miaka ya 1950) ilizuka kutokana na 
hali ya kuishi pamoja kwa amani na mapa- 
mbano baina ya mifumo miwili ya dunia, 
ambayo wakati wa kutukia kwake mizani 
ya nguvu ilikuwa ikizidi kubadilika kumili 
upande wa usoshalisti. 

Kwenye daraja ya tatu katika mchafuko 
mkuu wa ubepari, nchi kadhaa zilijiunga na 
mfumo wa kisoshalisti wa dunia: mapindu- 
zi ya kisoshalisti yalifuzu huko Kuba— 
WI kwanza kufanya hivyo katika eneo 

a Amerika ya Kilatini; Jamhuri ya Kide- 
mokrasi ya Vietnam na Vietn Kusini 
#langana kuwa Jamhuri am ya Kus 
EK mw uri ya Kisoshalisti ya 
Kwenye daraja hii ya mchafuko mkuu wa 

290 


ubepari, mfumo wa kisoshalisti wa dunia 
unaendelea kuja kuwa nguvu kuu ya ua- 
muzi katika maendeleo ya jamii. Mfumo 
wa kikoloni wa ubeberu Umeshaporomoka 
kabisa, huku tofauti zote za uhasama za 
ndani za ubeberu, za kiuchumi halikadhali- 
ka na za kijamii, zinazidi kuwa kali chini 
ya athari ya mapinduzi ya kisayansi na kiu- 
fundi. 

Mfumo wa kisoshalisti wa dunia ndiyo 
nguvu kuu ya kuleta mageuzi mnamo zama 
zetu. Nchi za kisoshalisti ni kundi la nchi 
liendelealo kwa kasi zaidi kupita nchi zo- 
te duniani. Upande wao wa uamuzi katika 
mashindano yao na ubeberu upo katika 
uwanja wa uchumi. Lenin alisema: “Hivi 
sasa tunatia mshawasha wetu mkuu ... kwa 
kupitia katika sera yetu ya uchumi.... Ma- 
pambano kwenye medani hii hivi sasa ya- 
meshakuwa ni ya dunia nzima. Papo tu tu- 
kishalitanzua tatizo hili tutakuwa hakika 
na hatimaye tumeshashinda kwa upeo wa 
kimataifa.” Uchumi wa nchi za kisoshalisti 
umekuwa ukiendelea chapuchapu zaidi ku- 
liko ule wa nchi za kibepari. Leo nchi zilizo 
wanachama wa BKK, zikiwa na asilimia 10 
ya wakazi wote wa dunia, WA thulu- 
thi ya bidhaa za viwandani AA AAA 

Jumuiya ya madola ya WANA 
shafikilia mlingano sawa SA maeewi 
vu za kijeshi na madola ya ahali SA. 
hiyo inainyima msingi wo wote 

291 


sa hiyo ya kutaka kuamrisha, ambayo ube. 
beru umekuwa ukijaribu kuifuata kuhu- 
siana na nchi za kisoshalisti, na inakinza 
tamaa Za kichokozi za ubeberu kwenye 
uwanja wa dunia. zi 

Mfumo wa kisoshalisti wa dunia wate- 
gemea nguvu yake ya kiuchumi na uwezo 
wake wa kujihami, unayaunga mkono kwa 
juhudi mapambano ya kupinga ubeberu 
vyaendeshwayo na mataifa mbalimbali uli- 
mwenguni, na kuziunganisha pamoja ngu- 
vu zote za kimaendeleo katika juhudi za 
kupigania amani na kuepusha maafa ya 
maangamizi ya kinyuklia. 


MWONGEZEKO WA UKALI WA TOFAUTI 
ZA UHASAMA ZA KIUCHUMI 


Mastakimu ya ubeberu yanadhoofishwa 
kwa kulinganisha na yale ya usoshalisti kwa 
kuzingatia misukosuko ya nguvu sana ya 
kiuchumi ndani ya mfumo wa kibepari. Ta- 
ngu mwishoni mwa miaka ya 1950, ubebe- 
- umesibiwa na michafuko minne ya kiu- 
aaa Si aaa Ya uzalishaji bidhaa nyingi 
wa ia ukia kiasi. Mchafuko mkali 

wa sarafu na fedha wa ube- 


Aa wwabe mnamo miaka ya 1960. Mi- 


“uko ya uhaba wa nishati na maligha- 
wA any katika nchi za kibepari mnamo 
ya 1970. Nchi za “kibepari zilizoen- 
zimeingia katika kipindi cha “miti- 

292 


buko” ya kiuchumi. Si bahati tu kwamba is. 
tilahi hiyo ya “staglation”, yaani mtuamo 
wenye kuandamana na mfumuko, ikawa 
inatumika kwa “VINGI sana mnamo mjaka ya 
1970. Inamaanisha hali ya ulegevu au vima 
vya chini sana vya ukuaji vikifuatana na 
kiwango cha juu sana cha Ukosefu wa kazi 
na mfumuko wa sarafu, shari tatu zenye 
kuuandama uchumi wa kibepari hii leo. 
Mpanguko wa kiuchumi wa kijumla wao- 
nyesha kwamba majaribio ya serikali za 
kibepari kuratibisha uchumi wa kibepari 
ni ya bure tu. 

Ukosefu wa kazi umeshafikilia mapeo 
makubwa mno, sehemu kubwa za nafasi za 
uzalishaji mali zinakuwa daima hazitumiwi 
kikamilifu, mitokezo ya michafuko ya ki- 
uchumi inazidi kuwa mingi katika matawi 
muhimu ya kimsingi ya shughuli za viwan- 
da (ufuaji madini, utengenezaji magari, 
n.k.), na mwendo wa maendeleo ya kisaya- 
nsi na kiufundi unapungua. Katika nchi 
nyingi, bajeti za kiserikali zinakuwa na na- 
kisi kubwa sana. Matumizi ya kutosheleza 
mahitaji ya kijamii yanapunguzwa wa 
ku yale ya kugharimia mashindano ya - nz 
rundikia silaha yanazidi kuongezwa pa 
kusita. vy. 

Matatizo ya kiuchumi yana AA 
magumu, ndivyo aapa yana- 
katika nchi ziongozazo lika harakati za 
vyozidi kukua, halikadhali 

293 





kuendesha migomo. Katika kipindi cha ba- 
ada ya Vita Vikuu vya Pili, harakati za 
migomo zimefikilia kilele chake cha juu 
kabisa katika historia ya ubepari. Nguvu 
na hadhi ya tabaka la wafanyakazi na ju- 
kumu lake la uongozi katika mapambano 
ya kupigania maslahi ya watu wafanyao 
kazi zimezidi kuwa kubwa. 

Tofauti za uhasama zinazozidi kuongeze- 
ka baina ya nchi za kibeberu, na pia baina 
ya nchi za kibeberu na zile zinazoendelea 
ni ushahidi wa huo ukali wa mchafuko 
mkuu wa ubepari mnamo zama za sasa. 


MAPAMBANO BAINA YA MABEBERU 


Nchi za kibeberu zinaendesha mapamba- 
no baina yao katika viwango vyote na kwa 
kutumia njia zote ziyumkinikazo, za ki- 
maai am na za kisiasa. Ma- 
pambano hayo yanaambata makampuni ya 
uhodhi ya kimataifa na pia serikali za ki- 
Aaa yaa S. kutetea maslahi ya maka- 

ya uhodhi yao zenyewe. Tofauti hizi 

za uhasama zinatokezwa wazi zaidi katika 

km huo wa pande tatu: Marekani, SO- 

yA mla amoja na Japan katika biashara ya 
mambo ya sarafu na mikopo. 

ni ya uhodhi ya Kimarekani ya- 

mckuwa yakiangalia kwa fadhaa kubwa mi- 

nchi ya Ya ukaribianaji zaidi wa baadhi ya 

72 Ulaya ya Magharibi, jambo ambalo 

uu 


wazi 





linapelekea kubaguliwa zaidi - 
rishaji bidhaa waa ya yA waza 
za biashara za nchi zilizo wanachama wa 
Jumuiya ya Kiuchumi ya Ulaya (Soko la Pa. 
moja). Uundaji wa Muungano wa forodha 
na orodha za pamoja za ushuru wa forodha 
mnamo mipaka ya jumuiya hiyo ulikuwa na 
athari kuu juu ya biashara ya kimataifa na 
kuleta mabadiliko makuu katika mizani ya 
nguvu katika ulimwengu wa kibepari. 
Mapambano baina ya Marekani na Ju- 
muiya ya Kiuchumi ya Ulaya yamejitokeza 
kwa aina kali sana katika biashara inayo- 
husika na mazao ya kilimo na bidhaa za 
viwanda vya ufuaji madini. Basi, baada ya 
kitambo kifupi cha “mapumziko”, pande 
hizo mbili zilifumua tena “vita vya chuma 
cha pua”, ambavyo vimekuwa vikiendelea 
kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Mashirika ja. 
Kimarekani yaliyashutumu makampuni 
makuu ya Soko la Pamoja yanayohusika na 
utoaji wa chuma cha FA ka 
dhaa zao kwa bei za chini sana au 1- 
tupa (dumping). Serikali ya Kimarekani, 
kwa upande wake, imeweka vikwazo yina 
ada kwa uingizaji wa chuma cha pua — 
ka Ulaya ya Magharibi, hasa kutoka De 
nchi zilizo wanachama wa Jumuiya ya - 

; wa kiserikali wa 
chumi ya Ulaya. Wakuu ; Kiu- 
nchi zilizo wanachama wa Jumuiya ya 2! 

; ukawia kujungiza 
chumi ya Ulaya hawak AA 
katika mgogoro huo unaoh 

295 


SA 








cha pua, na majaribio ya ku- 
WA ambahicha waradi hizo za uhasama 
jishindwa. Migogoro kama hiyo pia ilizu- 
ka katika biashara ya nje kuhusu bidhaa 
AA ..".. 
"VS omvi usiokwisha pia ni tabia ya kawai- 
da ya mahusiano ya kiuchumi baina ya Ma- 
rekani na Japan. Marekani kwanza kabisa 
inashughulishwa na mizani iSIyo sawa sa- 
na katika biashara baina yake na Japan, 
na mtomo wa usafirishaji bidhaa kwa wingi 
sana ufanywao na Japan, ambao waibadili- 
sha zaidi mizani ya biashara kumili upande 
wa Japan katika urari wao wa mapato na 
malipo. Migongano mikali juu ya suala hilo 
imekuwa ikizuka tena na tena huko baina 
ya Marekani na Japan. Makampuni ya Ki- 
marekani yanakumbana na mashindano 
makali kwa upande wa bidhaa za Kijapani 
hata katika masoko ya ndani ya Marekani. 
Lakini hakuna hata moja ya hatua zilizo- 
chukuliwa na serikali ya Marekani “dhidi 
Kan. zilizofaulu kuyadhoofisha masta- 
u ya makampuni ya Kijapani. Katika 
mw wa biashara ya bidhaa za teknolojia 
Maagi makampuni hayo ya pili ya- 
guvu sana hata makundi ya- 
nayotawala ya Japan yameanza kutetea kwa 
titi uni ya “biashara huru” ili kuza- 
soko kadi imu yake ya uongozi kwenye ma- 
Tofauti wa Saieevya dunia. Aa 
Uhasama baina ya Marekani 


ny waz za wi zilizozidi kuwa kali ku- 
mojawapo la kaika wani wazi Say. 
ya kibepari. YA SE 

Tofauti za Uhasama baina ya mabeberu 
katika upande wa sarafu na Mikopo zime- 
shafikilia kikomo cha Juu cha ukali wao. 
Hayo yanaonekana katika mpanguko usio- 
koma wa utaratibu mzima wa kibepari wa 
malipano ya kimataifa, upandaji na ushu- 
kaji hobelahobela wa kiwango cha vima 
vya riba na mikopo ya muda mfupi, mgeu- 
kogeuko mkali wa vima vya ubadilishanaji 
pesa na mfumuko wa sarafu. Tofauti hizi 
zilikuwa kali sana hasa baada ya kuondo- 
shwa mnamo mwanzoni mwa miaka ya 
1970 kwa uwezekano wa kubadilisha rasmi 
dola za Kimarekani kuwa dhahabu, ambao 
ulikuwa ndio msingi wa utaratibu wa sa- 
rafu ulioundwa mwishoni wa Vita Vikuu 
vya Pili. j 

Mchafuko katika mambo ya sarafu na mi- 
kopo umesababishwa kwa vikubwa sana na 
huko kushindwa kwa serikali za nchi za 
kibepari zilizoendelea kuweza kuidhibiti 
misukosuko ya soko la uhodhi wa kibinafsi 
kwa upeo wa kitaifa halikadhalika na wa 
kimataifa. 

Sababu kuu ya mchafuko wa uhaba wa 
malighafi na nishati ilikuwa ni ser A 
kampuni ya uhodhi, ambayo mi A aa 

mua faida nyingi sana kwa ukomo 


297 





kitambo kifupi sana kama iyumki- 

kwa kuvitumia kwa wingi mno 

vya kupatia maliasili zisizorejezele- 

ka, hasa “mafuta ya petroli. Michafuko hii 

ilisababishwa pia na tofauti za uhasama zi- 

; “ji kuwa kali za ubepari wa kiserikali 

na wa uhodhi na uporomokaji wa mfumo 

wa kikoloni wa kuzinyonya nchi zinazoen- 

delea. Utaratibu huo ambao uliyapatia ma- 

kao makuu ya ubepari malighafi za kutumi- 
wa viwandani umeshavun jika. 

Kiwango cha juu cha ustawishaji wa viwa- 
nda katika nchi za kibepari zilizoendelea 
ambao ulitukia katika hali hizo za unyonya- 
ji wa kinyama wa akiba za maliasili za ki- 
taifa kilipelekea katika hilo jambo kwamba 
katika kipindi cha baada ya Vita Vikuu vya 
Pili, chanzo kikuu cha kuzipata malighafi 
shughuli za viwanda za nchi za Magharibi 
kikawa ni akiba za maliasili zilizoko kwe- 
aa ya nchi zilizojipatia uhuru wao 

ni. 

Hivi leo, nchi hizi zinataka kuamua sua- 
la hilo kuhusu vipi ziwezavyo kuzitumia ze- 
nyewe maliasili zao, na zimeshakuwa tayari 
zinafanya hivyo. Kwa hakika hasa, mojawa- 

yaya ma zenye kupelekea kuzidisha 
ZA hafu 3” Sa wa malighafi na nisha- 
aa mih yo dharau ya kutojali hata 

kuji nza maliasili za nchi hizi kwa 
Awa akae sama pasmadoke ya BI 
YA wa kinyama wa mali- 





Kwa kuzingatia matatizo ; 
kuwa magumu ya uhaba wa mwaa. 
hghafi, kunazidi kufanywa majaribio ka- 
dha wa kadha katika nchi za Magharibi 
kuyaunganisha madola ya kibeberu katika 
mapambano ya pamoja dhidi ya nchi zina- 
zoendelea zenye akiba za aina kuu za ma- 
lighafi. Lakini mwelekeo huo wa kiiimari- 
sha nguvu kwa kiwango cha baina ya mado- 
la unakuwa daima ukikumbana na tofauti 
kubwa sana za uhasama zilizopo baina ya 
mabeberu. 

Nchi za kibeberu za Ulaya ya Magharibi 
zinafanya juu chini kudhaminia uwezekano 
wa kuvifikilia vyanzo vya kupatia malighafi 
vilivyoko katika makoloni yao ya zamani 
kwa kuyaingiza katika utaratibu wa Soko 
la Pamoja (Jumuiya ya Kiuchumi ya Ula- 
ya). ; 
Marekani inajaribu kueneza athari yake 
ya kiuchumi hasa huko Kanada, Amerika 
ya Kilatini na katika nchi kadhaa za Masha- 
riki ya Kati, ambako mastakimu ya maka 
mpuni ya uhodhi ya Kimarekani yana ngu 
vu kwa kiasi. Japan waa ka 
ngi sana kueneza athari yake Pasifiki. Wa- 
eneo ya Ma ya ma 
kati huo huo ma : katika 
Marekani, Japan na nchi zilizomo End 








; uchumi ya Ulaya—wameku- 
WA YA ha Sa pmilirho makali baina 
Ya katika majaribio ya kutaka kujipenyeza 
katika maeneo yaliyoko chini ya athari ya 
kashindaniv wenzao na kujiingiza katika 
shughuli za machimbuzi ya maliasili Siyo 
za nchi changa tu, bali pia hata zile za 
baadhi ya madola ya kibepari yaliyoende- 


ea. 

Katika kila upande wa fungamano za kiu- 
chumi za kimataifa, twakuta vita vya nda- 
ni kwa ndani visivyokwisha baina ya mabe- 
beru kwa ajili ya kupigania masoko ya ma- 
uzo yenye faida nyingi zaidi, sehemu za 
kuingizia rasilmali na vyanzo vya kupatia 
malighafi. 

Tangu mwishoni mwa miaka ya 1950 na 
mwanzoni mwa miaka ya 1960, matatizo 
yanayohusika na utunzaji wa mazingira ya- 
mezidi kuwa makali. Mtindo wa ubeberu 
wa kufisidi mazingira umepelekea kuzuka 
mchafuko wa uharibikaji wa mazingira ya 
maumbile, ambao unajitokeza katika uvun- 
jikaji wa mizani sawa ya kibayolojia bai- 
na ya binadamu na maumbile yaliyoko. Ku- 

nazidi kuchafuliwa hewa na maji kwa wingi 
ka kiasi cha oksijeni kinachokuwamo 

Ya hewa katika miji mikuu kimekuwa 

YA Wawa nmajivyashunywa 

Aza haba. Bahari ya Dunia, am- 

aa KA ya Ardhi” yote, ina- 

a, madini nzito, dutu 
300 


za mnunurisho na vitu vya sumu. Misitu, 
ambayo ndiyo “makarakana ya kutengene- 
za oksijeni”, inafyekwa, na ulimwengu wa 
mimea na wanyama unakutishwa madhara 
makuu. 

Kumezidi kuongezeka fujo la makelele 
na mkazo wa neva unaosababishwa na mso- 
ngamano mkubwa na wa hatari zaidi wa 
magari mabarabarani. Kwa mtindo wake 
wa kufisidi mazingira pasina kujali huru- 
ma, rasilmali ya uhodhi imeyafikisha ma- 
isha yote duniani karibu na kuangamia ka- 
bisa. Katika kipindi kifupi tu cha nusu 
karne iliyopita, mamia ya aina mbalimbali 
za wanyama katika ulimwengu wa kibepari 
yameshatoweka au yanaweza kutoweka ka- 
tika siku zijazo za karibuni. Hata wanasa- 
yansi wengi wa kibwanyenye wamelazimika 
kukiri kwamba uzalishaji mali wa kibepari 
wa sasa unaangamiza maliasili na mazingi- 
ra ya binadamu kwa jumla. wa 

Mchafuko wa mazingira ni dalili ya utu- 
miaji wenye kuhitilafiana sana wa mapin- 
duzi ya kisayansi na ya kiufundi wa 
jamii ya kibepari, mmojawapo wa mito zi 
zo ya uozaji wa ubepari wa zama za Wa 
Ukali wa mchafuko huo wa mazingira una 
andamana na mitibuko mingine ya 
fuko ya mfumo wa kibepari, I zA 

, tiki ya ukuaji zai 
matokeo ya WA aa 
mkuu wa c aa 
Ma wa kiuchumi katika nchi za ki 
301 





wa, 
za - SINA unaandamana na mchafuko katika 


, wa siasa na itikadi, na pia ufisi- 


” wa jamii ya kibwanyenye kwa mambo 
na maadili. Masuala haya yata- 





Tailiwa nasi katika sura ifuatayo na ya 
mwisho ya kitabu hiki. 





Sura ya Kumi na Moja 


MCHAFUKO 

WA UBEPARI WA KISASA 
KATIKA UPANDE WA SIASA 
NA MAMBO YA KIROHONI 


Ubeberu katika ulimwengu wo- 
te wa kibepari hivi sasa ume- 
shaanza kufanya shambulio wazi 
na la upeo mkuu dhidi ya nguvu 
za demokrasi na maendeleo. 
Makundi yake yapingayo ma- 
endeleo mno yameshazidisha sa- 
na utimbakwiri wao. Uvunjaji 
mkubwa zaidi wa uhuru na haki 
za kidemokrasi za wananchi wa- 
fanyao kazi zimeshakuwa ni se- 
hemu ya sera ya serikali. 
Mwelekeo huo wa kuzidisha 
upingaji maendeleo wa kisiasa 
unaandamana na upingaji ma- 
endeleo katika itikadi, ambao 
unatokezwa katika wa makali 
zaidi vyasiyopatanishika na ma- 
lengo ya hani na uadilifu wa 


kijamii. y 
endeleo unaozidi 


Upingaji maende zic 
Hawa Nabwa katika pandeza 
zi j 

zaa 


kisiasa na mambo ya kirohoni ya maisha 
katika nchi za kibepari ni mmojwapo wa 
mitokezo wazi ya mchafuko mkuu wa ube- 
pari ambao ni ushahidi usiobishika wa 


maradhi yake yasiyoponyeka. 


MCHAFUKO 
KATIKA UPANDE WA SIASA 


Wanaitikadi wa kibeberu wamekuwa wa- 
kitetea waziwazi na kwa ufidhuli kabisa hiyo 
“kawaida ya kimaumbile” ambayo kwa mu- 
jibu wake jamii ati inakuwa imegawanyika 
katika pande mbili. Kwa upande mmoja, 
kuna umma ambao wajibu wake ni kufanya 
kazi na kutii pasina kudhukuru neno na, 
kwa upande mwingine, kikundi cha “wate- 
ule” ambacho haki yao ni kutawala (ha- 
ta kwa kutumia njia za kikatili kabisa) na 
kutenda kama wapendavyo nchini. Hivyo 
ndivyo ilivyo “falsafa” hiyo ambayo ina- 
kuwa ndio msingi unaotegemezewa siasa ya 
serikali katika nchi kuu za kibepari zili- 
zoendelea. Yaeleweka wenyewe kwamba 
siasa hiyo inakumbana na dukuduku na 
“Miongoni mwa sehemu kubwa za 
wananchi. Mabadiliko ya mara kwa mara 
Yo miongozi wa serikali katika baadhi ya ma- 

ola, ulegajilegaji mkubwa sana wa kisiasa 
au u - aa 

Pinzani mkali dhidi ya siasa iendesh- 
WAyo na Serikali, na kukataa kushiriki ka- 
nchi nyingine ni usha- 





304 


hidi wa hilo jambo kwamba kuna mchafu- 
ko wa imani ya kisiasa katika nchi za Ma- 
gharibi. Watu wanazidi kutambua kwamba 
kindumbwendumbwe cha uchaguzi, kiini- 
macho cha kisiasa chenye kunadiwa kwa 
kelele na kwa upotovu cha kubabaisha ma- 
mbo ya kweli, huwa kwa hakika hasa, kina- 
ongozwa kisirisiri na mashirika makuu 
viwanda na mabenki, ambayo yanajitahidi 
kuwaweka vibaraka vyao kwenye kilele cha 
piramidi ya kisiasa. 

Umma mkubwa wa wananchi wafanyao 
kazi unazidi kuyakinika tena na tena kwa 
uzoefu wao wenyewe juu ya unafiki wa wa- 
nasiasa wa kibwanyenye, ambao wanaahidi 
kufanya mengi ili kuinua hali ya maisha 
ya watu wafanyao kazi, lakini husahau aha- 
di zao papo tu baada ya uchaguzi. Ukuaji 
wa hali ya ukosefu wa imani juu ya kikundi 
cha juu cha viongozi wa kisiasa wanaotawa- 
la wa madola ya kibepari yaliyoendelea pia 
watokana na hilo jambo kwamba wawakili- 
shi wake wengi ni watu walichongwa na ku- 
lishwa mirungura na wamehusika na ka- 
dhia chungu nzima za utumiaji vibaya wa 
madaraka yao na hila za kila aina. Si jambo 
la bahati tu kwamba watu wengi kaa 
; eza imani 
za kibeberu, ambao aipa wal 
yote juu ya viongozi ' kandi Sa 

kataa kushiriki katika huo upuuzi 


“uchaguzi uhuru 
Shughuli za se 


; li za madola ya kibe- 
- 305 





beru zinakuwa na hata mwelekeo mkubwa 
zaidi wa kupinga umma, zikizidisha mate- 
seko ya watu wafanyao kazi na kukuza zaidi 
dukuduku lao. Mamilioni yao hawana njia 
yo yote nyingine ya kujiepusha na maafa 
ya kijamii, ambayo yanazidi kuwa hayavu- 
miliki. Watu wanamiminika mabarabarani 
kutoa malalamiko yao kwa muito na maba- 
ngo au kufanya migomo, lakini maandama- 
no hayo yanadidimizwa kikatili na polisi. 
Sambamba na upingaji maendeleo mkali 
zaidi katika nchi nyingi za kibeberu, sia- 
sa ya nje ya ubeberu pia inazidi kufuata 
mwelekeo wa kichokozi zaidi. Mifyatuo ya 
risasi za bombomu katika sehemu za mpa- 
kani za Nicaragua inaitikiwa na mipasuko 
ya mabomu ya kutoa machozi yanayotumi- 
wa kutawanya maandamano ya kupinga vi- 
ta na michakacho ya pingu zifungwazo mi- 
kononi mwa wagomaji wanaoshika ulinzi 
kuwazuia wavunja migomo wasiwaendee 
kinyume. Kwa mataifa yote ulimwenguni, 
majina hayo kama Pershing au Trident 
ji yanamaanisha mauti, maan- 
ya dunia nzima. 


Siasa ya nje ya ubeberu hivi sasa ime- 
tegemezwa 


; Juu ya vitisho vya kijeshi, maka- 
WA mikiki wa kutumia silaha za 
weza juu ya ai madai ya kutaka kuji” 
Mba viongozi Ka Sai Si siri kw . 
M agharib? Baa wa kisiasa wa nchi za 
; 4 matumaini makubwa 


306 . 


sana juu ya “Tungu kubwa” lenye nguvu 
kuu, hata wanajitahidi kutenda kila wawe- 
zalo ili kulifanya liwe zito zaidi. Wanajari- 
bu kuutupia lawama “uchokozi” wa kizushi 
wa nchi za kisoshalisti kwa huo utimbakwi- 
vi wao wa kupepelea mivutano ya kimataifa, 
Kwa madhumuni haya, magazeti ya kibwa- 
nyenye, redio na televisheni zao zinaba- 
dhiri matani ya karatasi na kilometa nyingi 
za kanda za kusajili kila wiki. 

Mwelekeo wa wa. wa siasa ya ki- 
beberu na utayari wa makundi yaliyo ya 
kichokozi zaidi ya rasilmali ya uhodhi ku- 
yachezea kamari, maslahi muhimu sana ya 
Jamii ya binadainu kwa ajili ya shabaha zao 
yenyewe za kichoyo kwa vyo vyote vile si 
ishara ya nguvu ya ubepari, bali ni usha- 
hidi wa uchachukaji wa mchafuko wake 
mkuu. Badala ya, kuiimarisha misingi ya 
kisiasa ya ulimwengu wa kibwanyenye, ki- 
ruu cha vita kinaisukasuka. Kinazidisha 
mchemko akilini mwa binadamu na kuwa. 
saidia watu kuutambua ukweli huo usio- 
bishika kwamba chanzo halisi cha kitisho 
cha vita ni ubeberu pamoja na mwambata- 
no wake wa shughuli za kijeshi na za Malisa 
nda, mashirika yake makuu, ambayo yana- 
chuma mabilioni kutokana na AA 
silaha na zana za kivita, ubeberu ambao 
w. ; - fauti za uhasama za 
unataka kutanzua tofau "JI kuwa Ru 
mfumo wa kinyonyaji zinazozidi, kuya- 
bwa kwa siasa ya nje ya, upanuzi na 

307 





201 


weka madola mengine chini ya amri ya- 


€.- aa - 5 a 

Mchafuko wa kisiasa katika nchi za ki- 

beberu unaandamana na mchafuko unaozi- 
di kuwa mkubwa katika upande wa itikadi. 


MCHAFUKO KATIKA UPANDE 
WA ITIKADI YA UBEBERU 


Itikadi inayotamalaki katika jamii ya ki- 
bepari ni itikadi ya tabaka linalotawala la 
mabwanyenye. Wakiwa na nguvu halisi ya 
kiuchumi na kisiasa, mabepari wamekuwa 
wakitumia vyombo vya upashaji habari kwa 
umati na njia zote walizo nazo ili kuwatia 
utumwani watu wafanyao kazi kwa mambo 
ya kirohoni. 

Mabwanyenye wa uhodhi hivi sasa “wa- 
metia fora” katika kutetea thamani za kii- 
tikadi za ubepari. Wana akiba na nguvu 
na fursa nyingi za “kuzipiga msasa” akili 
za watu. Propaganda ya kueneza mawazo 
y" maoni yapendeleayo ubeberu inaende- 
wam kwa niaba ya wananchi na kwa 
aa 1 yao. Mabwanyenye wa uhodhi wa- 
ca Ani kuyawakilisha maslahi yao finyu 
ka pe 0 kama ni yale ya watu wote na, 

akika hasa, kuupoteza um a- 
nanchi wafanyao kazi ma wa Ww 
ba heri ndiyo shari wa 
naji maki wanaohodhi fedha wa- 

Si zao kama “wafadhili” wa- 


kuthibitisha kwanm- 
kinyumeche. Matha- 





.. 
Na 
Wa 
Aa 


la sio wanyonyaji ; 
vya watii Sa aa 
tabaka la wafanyakazi pa nyingine za 
taifa” wala sio watetezi ama “maadui wa 
katika mapambano Wa maslahi yake 
uhodhi. '€1 ya rasilmali ya 
Matajiri wakuu w 
bwa sana chenye Wa. chombo kiku- 
tia kasumba wananchi kwa aa ES 
elfu ya magazeti na wa yao. Ma- 
redio na televisheni kawa aa 
nao vinatumiwa 
a upande wa itikadi. wA 
wa maslahi j ; 
dha wakuu, Da Wa Wan AE 
upashaji habari kwa AAA Ja 
kwa hila maoni ya umma, viki itahidi aI 
shurutishia watu aina Fii WA Wa 
zo kwa hizo za uwazaji, na Wa za hii B. 
kwa ustadi mkubwa sana Mabaka halisi 
wa vyomb .. j ya 
Wa y o vya upashaji habari kwa umati 
atika nchi za kibeberu aghalabu hupende- 
YA KA na kushawishi maoni ya 
ka jia zilizofichwa kwa hadhari 
an aji Kwa madhumuni hayo, wao 
vumi na uzushi usiohakikishwa, 
au hata uwongo dhahiri shahiri, wanazusha 
habari za kusisimua, wanafanya mipango ya 
kichochezi ya “kutoboa habari za siri”, Wa- 
napuuza au kupotoa makusudi mambo ya 


kweli yasiyowafalia mabwanyenye wa uho- 
dhi, mathalan, kw eli ku- 








a kuupotoa ukw 


husu mapendekezo chungu nzima ya amani 
tolewayo na nchi za kisoshalisti, n.k. 
io kini hata upigaji msasa wa kijanja zai 
di wa akili za watu unakuwa hauna uwezo 
wa kuzuia ukuaji wa mchafuko wa itikadi 
ya kibwanyenye. Kwani, hakuna ye yote 
mwingine isipokuwa mabwanyenye ndio 
walioyaponda mawazo ya uhuru, usawa na 
udugu yaliyowahi hapo kabla kuandikwa 
kwenye maberamu yao. Majaribio yote ya 
wanaitikadi wake kutaka kutafuta miito 
mipya ambayo ingeuvutia umma yanamali- 
zikia kwa kwenda kapa. Hiyo ndiyo maana 
kwa nini kukaonekana wazi sana mtindo 
huo wa kutazamia shari na kutoamini uwe- 
zekano wa kusonga mbele na fursa za ku- 
sanii alizo nazo binadamu na jamii kwa 
jumla. Kuna mitindo na mielekeo mbali- 
mbali katika falsafa, sosiolojia na elimu 
nyingine za kijamii za kibwanyenye, lakini 
hakuna hata mmoja kati ya hii unaoweza 
kuuvutia umma, kutoa maelezo yasiyokuwa 
ya upendeleo kuhusu ulimwengu au kubai- 
nisha mpango uliofafanuliwa wazi wa ku- 
mpa ahendo halisi. 
Cc uko wa itikadi ya kibwanyenye wa- 
wkezpa katika hilo jambo zaa watu 
'engi zaidi na zaidi katika nchi za kibepa- 
1 wanaanza kutambua kwamb e P 
WA z. a mafunzo 
halisi wala hayahusiani 3 mwai BA maisha 
maslahi ya watu wafanyao kazi. Wanae 


316 


Mathalan, mojawapo la 
ya itikadi ya kibwan ama KASI ii, 
ba'iiiliki ya kibinafsi ni yemeoj, A 

; za 4 ye kudumu 
milele”. Aina zo zote zile za matengene 
zo ya kijamii zisizoikubali kanuni hiy, it 
miliki ya kibinafsi zilikataliwa papo mia ya 
wanaitikadi wa kibwanyenye. Hata wa 
wanajitahidi kuthibitisha kwariba pai . 
yokuwa na miliki ya kibinafsi haiwezi ku- 
dumu kwa muda mrefu, na kwamba ubepa- 
ri ndicho kilele cha ustaarabu wa jamii 
ya binadamu. Lakini ulimwengu unazidi 
kuyakinika juu ya uwongo wa dai hilo. 
Hivi leo, kiasi thuluthi moja ya wakazi wa 
dunia wanaishi bila ya miliki ya kibinafsi 
ya nyenzo za uzalishaji mali, bila ya ube- 
pari na unyonyaji wa binadamu kwa bina- 
damu mwenziwe, na mambo yao yanawaen- 
dea vizuri kuliko ilivyokuwa hapo zama- 
ni, kabla ya kutokomezwa kwa mfumo wa 
kibepari. wa 

Funzo jingine lililoenea sana la itikadi ya 
kibwanyenye ni hilo dai kwamba vita ati Di 
jambo la kimaumbile kabisa kwa jamu ya 
binadamu. Nadharia chungu nzima ZIme- 
kuwa zikibuniwa ili kuthibitisha dai hilo. 
Wanaitikadi wa matabaka ya kinyonyaji wa- 
mekuwa daima wakihalalisha na wanaende- 


lea kuhalalisha vita kama mtokezo usio€- 
pukika na unaokuwako milele. Baadhi sa ; 
wanavielezea vita kama NI Wa Bi 
bayolojia ya binadamu kupenda Uu 4 










kama ni 
ni “kawaida 
| . | ya ka nay 
au aa ya ma "uhasama. wa 
z. pa. ; ila mbali aa 
, huku i wa duni 
za vita k wengine wakizi Ka nia 
za aa ona ai 
li za aa . isi 
mii. maa mitokezo ha wezi mii ina 
| wa; alimbali SA 
waa i wa kibw ; — 
kana na hali wa zi 
aa vita kuw U 
na ha - j uwa zin , 
— | ichi, vyanzo V wa wa 
nishau. vya kupati Sha 
mishati.” patia mali ; 
aa zote za kibw ka 
kusa aaa anyenye z 
via ye za sas 
yo wa ku waa zimejaa” - 
Wa ua ie mo" 
Sa kato, pamo wa mangi na ka 
ya busara - akosa 
wenyewe k ya bi Aa ia ni 
; sara ka sa imani 
Ka a nadhari kaa adai 
Bazo waasi zim niya hizo zipi 
i wa ekusudiw wa 
kao 5 a kut - 
katua ; n- zi maha ekeleza 
mbeberu. Uten Jnje ya ki wa, 
baazi S- ya kichoko wa 
bwanye UA ya ki zA kimataifa 
; j 
ya wasi WA kaa kivia Lwamhaya ma; 
ga | 3 viza awa wa 
za Ja ; ny AA a hali 
z. k Aaa maana 
hina - ombozi wa ki ya arakati 
"aa kupit pmbozi | wana na, lililo 
- taka kujikwe- 


- 


kwa miundo ya kijamii- ; - 
nyaji tu We ; Ba ya kinyo- 

Pengo linalozidi kupanuka baina ai 
kadi ya kibwanyenye na Mahitaji ya lazima 
ya maendeleo ya kijamii lapelekea kukuza 
tabia yake ipingayo maendeleo na isiyo ya 
kiutu. Hayo yanatokezwa wazi hasa katika 
mitindo yake hiyo kama upingaji ukomu- 
nisti wa kujishaua mno, kiburi cha kitaifa 
na ubaguzi wa rangi. 

Kwa kuzidisha mtindo wa kupinga uko- 
munisti, mabwanyenye wa uhodhi wanaja- 
ribu kutafuta kipengee cha kujitoa katika 
mkwamo huo wa kiitikadi. Wangependa 
kuzijaza akili za umma kwa itikadi hiyo 
ya kupinga ukomunisti ambayo ingezimua 
na kuyapoozesha mawazo na malengo ya 
kisoshalisti, ambayo yanazidi kuwa ya ku- 
vutia na kupendwa sana miongoni mwa wa- 
tu wengi zaidi na zaidi wanaoishi katika 
nchi za kibepari. kaa wa WAA 
uchunguzi wa kupinga ukomunisu kat 
wi YA WI unazidi kwa 
“taasisi za uchunguzi” zipin 
jisti. kada Aa yatolewayo na 

bovyaupashajihabarikwaumauma 
VAA WEB kusengenya. 
zidi kuwa ya kihabithi na Tana WA 


Upingaji ukomunisti katika 


"1 AI 









A 


ngamana sana na sera ya kudidimiza na 
kudhili vyama na jumuiya za kimaende- 
Sa isokuwa hawawezi kuyaficha mafani- 
kio makuu ya ulimwengu wa kisoshalisti, 
Ww anaitikadi wa kibwanyenye wanajaribu 
kuyapunguzia umuhimu wao na kuthibiti- 
sha kwamba ubepari waweza vilevile kupa- 
ta matokeo makubwa ya kijamii sawa na 
hayo. Haweshi kuipaka matope jumuiya ya 
madola ya kisoshalisti ya kidugu, lakini wa- 
kati huo huo yanalazimika kuungama 
kwamba malengo ya kisoshalisti yanazidi 
kuwa ya kuvutia sana kwa umma. Ili kuu- 
fuja makusudi mvutiko huo, wanaitikadi wa 
kibwanyenye wanatunga fikira mbalimbali 
zenye kuthibitisha kwamba tabia hiyo ya 
kuhitilafiana baina ya ubepari na usosha- 
listi hatimaye itakoma, kwamba tofauti bai- 
na yao itafutika na kwamba kuna siku ya 
siku ambapo mifumo yote hiyo miwili— 
ubepari na usoshalisti—itachanganyika ku- 
wa kitu kimoja kizima. Hadithi kama hizo, 
ambazo hazileti natija yo yote isipokuwa 
wa zisizoweza kuwa kweli, zina shabaha 
maa Kipa ni kujaribu kuwaghafilisha 
WA MA wasijishughulishe na 
beru. W ww mawa dhidi ya ube- 
bwanyenye su uo, wanaitikadi wa ki- 
AA ajitahidi kuwaelekeza watu 


zao kwa matamani 1 
a ; o ya vitu 
vya anasa, kuwaaambukiza maradhi ya UTrO- 


314 


ho wa pesa, ubinafsi na mr NI 
bagua kitaifa. waasi KAZI kuji- 

Upupu wa sumu wa mtin ; 
endeleo wa kujibagua kitihi Yn ia 
kitaifa na ubaguzi wa wanigi kanga cha 
kuchanua katika nchi za kibaha 
bwanyenye wa uhodhi wamekuwa waki ali 
lia mitindo hii kwa kila njia siyo tu ili ja J 

; uzi- 
disha ukandamizi wa mataifa madogo na 
ubaguzi wa rangi, bali pia kujaribu kuwa- 
ghafilisha watu wasione ukosefu wa haki 
katika jamii yao, wasijiingize katika mapam- 
bano dhidi ya mhalifu halisi, yaani, rasil- 
mali ya uhodhi. Mtindo wa kujibagua kita- 
ifa ni sumu isiyoonekana ambayo inaingia 
katika kila upande wa maisha ya kijamii ka- 
tika nchi za kibepari zilizoendelea, unasaba- 
bisha kuwako hali za kufalia kwa uvunjaji 
wa haki za uhuru wa kiraia, kwa uimarisha- 
ji wa mastakimu ya wapinga maendeleo ka- 
tika mapambano dhidi ya nguvu za kimaen- 
deleo, na kwa utapakaaji wa kiruu cha 
ushari wa kivita. 

Mchafuko wa itikadi ya kibwanyenye, pa- 
moja na ukosefu wa imani WA AI 
mkubwa juu ya busara ya Kiulu, 
uwazaji ha kiakili wa binadamu, wajitokeza 

; ; .. mbalimbali za 
pia katika ueneaji wa ama aa 
dini na madhehebu yanayofuata MTA 
mikali mno ya imani, ambazo mma 
waumini kuwaongoza njia ya Sa 
ka “raha ya dawamu .- 





ii 
315 
aafi 
i 


Mchafuko wa itikadi ya kibwanyenye 
unaonekana hata wazi zaidi katika mchafu- 
ko wa utamaduni wa nchi za Magharibi. 
Dhana ya “Utamaduni wa umati inazidi 
kuenea sana katika nchi za kibeberu. Ma- 
dhumuni yake ni kuridhisha mapendeleo 
duni kabisa, wala hauhusiani hata chembe 
na utamaduni halisi. “Utamaduni wa uma- 
ti” unakanya malengo aali ya ubinadamu , 
ukiyatangaza kuwa hayafai tena. Unautu- 
kuza mtindo wa kuabudu pesa, ngono na 
utumiaji mabavu. Katika maduka ya vitabu, 
kwenye viwambo vya sinema na televisheni 
kumejaa tele vitabu, majarida na filamu 
duni sana zenye kusifu ukatili, utumiaji ma- 
bavu na ufasiki, na kuchochelea hisia ovu 
kabisa. Fesheni iliyoenea sana katika ucho- 
raji ni ile ya nakshi za mistari na madoa- 
doa ya rangi pasina kuwa na maana yo yote 
ya kuingilika akilini. Katika uchongaji na 
ufinyanzi wa masanamu kumezuka mitindo 
ya kuchusha mno kwa kutokuwa na msha- 
baha wo wote katika masanamu hayo. Ka- 
dhalika katika muziki, badala ya mahadhi 
nwa na upatanifu wa sauti kunasikika 
$nasia tupu za makelele yapigwayo ovyo. 


MCHAFUKO KATIKA 
UPANDE 
WA MAADILI NA SHERIA 


gi wa siasa.na itikadi katika nchi 
€TU waandamana na mchafuko wa 





316 


maadili na mafundisho ya m 

ya. Mchafuko huo anataka wari 
do hiyo ya kijamii-kisaikolojia kama mi 
upunguaji wa hamu ya kujishughulisha na 
jamii na ukoo, katika aina mbalimbali za 
ufisidikaji wa shakhsiya, wenye kupelekea 
katika kusibiwa na maradhi ya mishipa ya 
neva, uhalifu na hata kujiua, pia kuzidi 
“kuharibika kwa mahusiano ya kijamii. 

Mchafuko katika upande wa maadili una- 
kuwa na athari kubwa sana hasa kwa vijana, 
ambao wanazidi kukataa kuutambua unafi- 
ki, kiburi na sifa nyingine za kimaadili 
za kibwanyenye, na kujitokeza wazi zaidi 
kuteta dhidi yao. 

Wanaitikadi wa kibwanyeye wanajaribu 
kuelezea sababu za kutoridhika na mambo 
ya kirohoni ya ulimwengu wa kibepari, 
ambako kunaonekana wazi miongoni mwa 
vijana, kwa kutoa hoja mbalimbali zinazo- 
husiana na mambo ya kibayolojia, kama 
vile ukuaji upesi wa kiwiliwili na wa 
lehe mapema mno, ambako kunapelekea 


kuwako tofauti baina ya uzoefu wao kusi 
maisha na uana zi Ki 

ini ko kutoridhika kwa vija 
kini sababu za huko aa azi 


| " za kibeberu Ni 
na katika nchi wai Jd | 


wala siyo za kibayolojia vile uko- 


iyoko hasa, ; 
tu na mambo yaliyo ka aa 


sefu wa kazi unaoon Sar wa 
mwa vijana, hali ya kutoridhisha Ya 
; utokuwa 






ratibu wa kutoa mafunzo ya kazi, 


mii ambao ungewajumuisha pamoja na ku- 
changamua juhudi zao za kusani 

pita. ulimwengu wa kibepari umekuwa ni 
uwanja wa matendo ya upeo mkubwa pasi- 
na kifani yafanywayo na vijana dhidi ya 
vita na maandalio ya kivita, kwa ajih ya 
mageuzi ya kidemokrasi, na kudhaminiwa 
haki halisi ya kupatiwa kazi. Mabwanyenye 
wanayaona matendo hayo kama ishara ya 
kutisha ya huko kutoridhika kunakozidi 
kuongezeka miongoni mwa vijana kuhusu 
jamii ya kibwanyenye ya sasa: udhalimu 
wake wa kijamii, uchokozi wa kibeberu dhi- 
di ya nchi nyingine, ubaguzi wa rangi na wa 
kitaifa. Hiyo ndiyo maana kwa nini jumuiya 
za vijana za kimaendeleo na wanachama 
wao wenye shime zaidi, wote wale 


shiriki katika maandamano na midhahara 





sana wa kujishughulisha kwa fahamu timo- 


endeleza kazim kwa njia yo yote de il ku 
weza kufanikiwa mzishani. Ufsnisi na uji 
ulivyo mwito ambao mabwanyenye wa kibe- 





waigiza. Vij wanashawishiwa kwa- 

ka yampasa wania mapa malengo kama 

hayo. na kufanya hivyo pasina majuto hata 

ikimbidi atie visugudi na kutumia 
mabavu ili kujikweza juu. — 

Wababe wanatokezwa mbele kwa mujibu 
wa sifa za namna ile ile moja, ambazo ka- 
yo ni kutajika sana, utajiri mwingi, su- 
ra ya kuvutia na “Ta” fulani za “kutilisha 
haya”, kama vile kushiriki ulevi na uvu- 
taji bangi, n.k., kuendesha maisha ya fujo 
tupu au hata kutojali sheria. 

Huko kuwajenga wababe si mchezo, bali 
ni sera isiyo ya mzaha iendeshwayo na ma- 
bwanyenye kuhusiana na vijana. Madhu- 
muni yake ni kuwaghafilisha vijana wasiji- 
shughulishe na mapambano ya kijamii, na 
malengo ya usawa na uadilifu, kuwafanya 
wawe na njozi ambazo ni shida sana kuweza 
kuwa kweli, na ambazo kwa mamilioni ya 
vijana zinabaki kuwa ni matamanio matupu 
maa ndewe wala sikio na maisha 

Mabwanyenye wamekuwa pia wakijitahi- 
WA ua kuiuwisi moni ya vipara 
kwa msaada wa huo uitwao “ W J 

aya : 0 “utamaduni wa 
ga ma ambao ati umekusudi- 
AA Peke yao. Kwa hakika 

wa umati” na sana na “utamaduni 
asi mara nyingi unakuwa ni se- 
02009 ya huo wa pili. “Utamaduni ji 
. kwa mtumiaji asiye 












mteuzi, na ku lewa 
yale kama vile waa ka > 
vicheko visivyo na mwanzo wala mwi ha 

. mwisho, 
na kutegemezwa juu ya thamani zile zile 
za uhange kama za “utamaduni wa ; 
Uenezaji wa “utamaduni wa vijinaeeli SE 
dia kukuza mawazo na maoni kuhusu ulim- 
wengu ambayo yanaingia vizuri kani 
mkondo mkuu wa itikadi ya kibwanyenye. 
Maana ya maisha inaonekana kuwa ipo 
katika tafrija na starehe—hiyo ndiyo ima- 
ni yake kuu. Hakuna maana yo yote ya ku- 
fikiria matatizo na maafa ya kijamii 
wakati ujao, halikadhalika yale ya sasa: 
lililo muhimu ni kujisahaulisha ukweli wa 
mambo ulivyo hasa kwa kujizamisha katika 
raha za muziki wa kuchangamua au katika 
ufasiki. 

Mchafuko wa mfumo wa kibepari katika 
upande wa mambo ya kirohoni hivi sasa 
umeshaambata sehemu zote za jamii ka- 
tika nchi za kibeberu. Si bahati tu kwam- 
ba utengano unaozidi kuongezeka na up- 
weke wa watu katika jamn ya waa 
ukosefu wa matazamio na malengo ya : 
sha, pamoja na mzigo mzito wa kaa 
wa kazi unaozidi kuwa mkubwa na 

hakika juu ya mustakbali, yamepe- 
wa na kwa utumiaji dawa 
lekea kuongezeka sana umekuwa za 





na hamu ya kudumisha kiwango cha gwa 
cha ulevi, uvutaji bangi na utumiaji vibaya 
wa dawa za kulevya. Nchini Marekani, 
kwa mfano, jumla yote ya wale waliosi- 
biwa na maradhi ya kutumia dawa za kule- 
vya kwa wingi mno kavyalevi walishoba 
hivi sasa imieshapindukia milioni 30, kati 
yao kiasi watu 500,000 wakiwa ni watu- 
miaji wa desturi wa heromn, mojawapo ya 
dawa za kulevya za hatari zaidi. Idadi ya 
wale waliosibiwa na ugonjwa huo wa kutu- 
mia dawa za kulevya kwa wingi mno imeku- 
wa ikiongezeka mfululizo pia huko Japan 
na katika nchi za Ulaya ya Magharibi. 
Utumiaji dawa za kulevya kwa wingi ni 
mojawapo ya njia zitumiwazo na mabwa- 
nyenye kutaka kujikinga na hasira ya ki- 
jamii ya wale wanaokandamizwa nao. La- 
kini, wakati huo huo, utumiaji dawa za 
kulevya kwa wingi mno unasaidia kuiporo- 
mosha jamii ya kibwanyenye, kuidhoofisha 
kwa ndani, kwa vile unavyokuwa unaambu- 
kiza sehemu zote za wananchi: kutoka wa- 
kosefu wa kazi hadi wanajeshi na maofisa 
wa kiserikali wa ngazi za juu. 
BA Pngezeko mkubwa wa utumiaji wa 
wa za kulevya katika nchi za kibeberu 
Umefungamana sana pasina kutenganishika 
na upandaji juu wa kiwango cha uhalifu. 


sati maai zao za kusaka faida za mami- 
lioni engi, wahalifu wameeneza mtando 


A mkubwa wa kimataifa wa biashara haramu 







a dawa za kulevya, amb 
WA ya watu. - Ta amba 

Lakini, bila ya shaka, dawa 
siyo sababu pekee ya ukuaji ma 
wa uhalifu na Utumiaji mabavu katika Suda 
za kibeberu. Chanzo chake ni huo mchafu- 
ko wenyewe wa jamii ya kibwanyenye VETA 
ka upande wa maadili na Mafunzo ya me- 
ma na mabaya. 

Marekani, kama ikiwezekana kusema hi- 
vyo, ndiyo iliyovunja rekodi zote za uha- 
lifu duniani. Mnamo karne hii ya 20, waha- 
lifu wamewapiga risasi na kuwaua zaidi ya 
raia 800,000, au malaki kadhaa zaidi ku- 
liko wale waliouawa katika vita vyote vi- 
livyoshirikiwa na Marekani. Wakazi wa miji 
mikubwa ya Marekani wamekuwa wakiishi 
kwa hofu ya daima, kwani uhalifu huko 
umeshakuwa ni ugonjwa wa kipindupindu. 
Uhalifu unaozidi kuwa mkubwa ni moja- 
wapo ya sababu kuu za hofu na wasiwasi 
miongoni mwa watu nchini humo. ” 

Katika nchi nyingi za kibeberu kuna ma 
genge makubwa yalijopo nama yA 
wahalifu yajulikanayo kama L Wa, Mafia, 
to na matumizi ya kila mwa Ba indukia 
kwa mfano, huko Marekani yanap 


: : kwenye Nyu- 
thamani ya hisa zote wa York kwa 


mba ya Biashara ya Hisa y' Lisio ya hadha- 
IA mwaka mzima. waa Sheria 
ri sana yaliyofanywa na hesabu hiyo ku- 
ya Marekani yanaikadima ne za 





; oni 120 kwa mwaka. 
Wa budi kukubaliana na Marz, 
ambaye alisema kwamba “haikosi kuna wa-. 
lakini fulani katika kiini chenyewe cha mfu- 
mo wa kijamii ambao waongeza utajiri wa- 
ke pasina kupunguza maafa yake, na am- 
bao ndani yake uhalifu waongezeka UISHI 
zaidi kuliko idadi ya wakazi wake. 

Serikali za nchi za kibeberu haziwezi 
kupambana na uhalifu wenye kupangwa 
vilivyo, kwani sababu yake kuu ni huo mfu- 
mo wa kibwanyenye ambao ni wa kidhali- 
mu kijamii. Ukuaji usio na mfanowe wa 
uhalifu ni ushahidi wa kutisha wa mcha- 
fuko unaozidi kuwa mkubwa wa jamii ya 
kibwanyenye kwa jumla na hasa utaratibu 
wake wa sheria. 

Jambazi aliyefanya uhalifu mkubwa hu- 
hukumiwa vifungo viwili au vitatu vya mai- 
sha gerezani, lakini baada ya miaka mi- 
chache tu kupita huachiliwa huru kwa sa- 
babu ya kuombewa na “marafiki wenye 
mshawasha mkubwa”. Kwa nini ikawa ina- 
wezekana kufanya hivyo? Katika ulimwe- 
ngu wa kibwanyenye, ambapo kila kitu hu- 
wa kinauzwa na kununuliwa, mtu anaweza 
aa uhuru wake wa kutoka ge- 


Mchafuko wa jamu ji j 
ya kibwanyenye kati- 

ka pande za maadili na mwa wi na 

Siasa, Unazidi kuwa mkubwa. 


D. Malengo ya mtindo wa maisha wa kibwa- 





nyenye yanaendelea kupoteza Nguvu yao 
juu ya akili za wanadamu. Kunazidi ku 
wako hamu kubwa Miongoni mwa umma 


DAA YAN KA vya kimapinduzi linazidi 
kutambuliwa kwa wingi sana kama ndilo 
jeshi la mbele liongozalo Jamii. Upeo unao- 
zidi kutandaa sana wa harakati za kima- 
pinduzi-kidemokrasi na za kupinga ubebe- 
ru ni ushahidi wazi wa mchafuko unaozi- 
di kuwa mkubwa wa mfumo wa kibepari, 
wenye kutegemezwa juu ya unyonyaji wa 
binadamu kwa binadamu mwenziwe. 
Ubepari wa karne ya ishirini umesha- 
poteza utawala wake usio na mshirika juu 
ya sehemu kubwa zaidi ya wanadamu, na 
eneo la kuingizia mirija ya unyonyaji wa 
kibepari duniani limepungua sana. Ube- 
pari unaongozea moja kwa moja katika 
maangamizi yake yasiyoepukika. 








MSAMIATI WA ISTILAHI 


Aina ya uzalishaji mali—aina yenye kua- 
muliwa kihistoria ya kujipatia vifaa vina- 
vyohitajiwa na watu kwa matumizi ya uzali- 
shaji mali au ya kibinafsi, uzalishaji wa nye- 
nzo za uzalishaji mali na vitu vya matumizi 
ya kila siku. Inawakilisha umoja wa nguvu 
za uzalishaji mali na mahusiano ya uzalisha- 
ji mali. 


Bei—mtokezo wa thamani ya bidhaa kwa 
pesa. 


; Bei ya uhodh—aina ya bei ya sokoni iwe- 
wayo na makampuni ya uhodhi na kudha- 
minia upatikanaji wa faida ya uhodhi. 


mi ya uzalishaji mali—bei ya bidhaa kar 
va uchumi wa kibepari ambayo yalingana 
ia ya WEE LA kake pamoja na 
za mani ya bidhaa. - Aina iliyogeuzwa ya tha- 





Biashara—ubadilish 
kazi kwa aina 
dhaa. 


anaji wa mazao ya 
ya ununuzi na Uuzaji wa bi- 


Biashara ya nje—biashara a | 
h . 
maalum na madola nfangiza, aa 
husika na uingizaji na usafirishaji wa bi- 
dhaa na huduma mbalimbali. 
Bidhaa—zao la kazi lililokusudiwa Siyo 


kwa ajili ya matumizi ya kibinafsi, bali kwa 
ajili ya kuuzwa. 


Faida ya biashara chini ya ubepari—se- 
hemu ya thamani ya ziada iundwayo na ka- 
zi ya kuajiriwa katika mwendo wa uzalisha- 
Ji mali ambayo hutwaliwa na bepari wa bia- 
shara. 

Faida ya kibepari—aina iliyogeuzwa ya 
thamani ya ziada itokezeayo kama nyonge- 
za juu ya gharama za kibepari za uzalishaji 
mali. 

Hisa—hati ya fedha, yenye kuthibitisha 
kuingizwa kwa kiasi fulani maalum cha pe- 
sa katika rasilmali ya jumuiya ya wapili ; 
hisa na kumpa yule mwenye nayo ai 
kushiriki katika mambo ya jumuiya yo 
kupokea sehemu ya faida zake. 

wazo 


: A ya 
Itikadi—utaratibu wa maoni na 








ya kisiasa, kisheria na mengineyo; MZA - 
hatimaye huwa yanatokeza ama mka Si WA La 
kijamii. Katika jamii iliyoga - 


Tai 






matabaka, itikadi huwa na tabia ya kitaba- 
ka. 

iya ya umilikaji hisa kwa pamoja— 
aina ya jumuiya ya miradi mikuu ambayo 
rasilmali yake inapatikana kwa kuuza hisa. 

Kazi inayohitajika kwa lazima—kazi 
inayofanywa katika kuzalisha zao linalohi- 
tajika kwa lazima. 

Kazi ya kuajiriwa—kazi ya wafanyakazi 
wa uzalishaji mali wa kibepari, ambao wa- 
menyimwa nyenzo za uzalishaji mali na ku- 
lazimika kumwuzia bepari nguvu yao ya ka- 

; P Bei YAO ye 
zi. 

Kazi ya ziada—kazi ifanywayo na wafa- 
nyakazi wa uzalishaji mali kwa ajili ya ku- 
toa zao la ziada. 

Kawaida za kiuchumi—kawaida zitege- 
mezzo hali halisi zenye kuongoza uzalisha- 
Ji, ugawaji, ubadilishanaji na utumiaji mali 

O katika daraja mbalimbali za maendeleo ya 
—  Jamu ya binadamu. 

. Kima cha faida—uhusiano wa thamani ya 
Sa na rasilmali yote iliyokaridhiwa, we- 
ua kwa asilimia. Kionyesho mu- 
mmu sana chenye kudhihirisha kiwango 

ha uchumaji faida wa shughuli ya kiuchu- 











ida cha w atuhaida wawa 
“kana na rasilmali za uku- 


Ma 


bwa ulio Sawa, zenye kuingi p 
tawi mbalimbali ya uzalishaji maji LIE 
pari, pasina kujali tofauti za mna AI 
wa kutangamana. waa 


Kima cha thamani ya ziada—kiwan cha 
unyonywaji wa mfanyakazi kwa jira ju; wa 
bepari. Kinabainishwa kama Uhusiano wa 
thamani ya ziada na rasilmali inayobadi.- 
lika, wenye kutokezwa kwa asilimia. 


Kodi (tar)—malipo yatozwayo na serikali 
kwa mtu mmoja mmoja, mradi wa kiuchu- 
mi na shirika. 

Kodi (rent)—pato lipatikanalo kwa de- 
sturi kutokana na rasilmali, ardhi na mali 
nyingine isiyohusika na uendeshaji wa shu- 
ghuli za uzalishaji mali. 

Kodi ya kiwanja—sehemu ya zao la ziada 
ambalo linaundwa na wazalishaji mali wa 
moja kwa moja katika kilimo na kutwaliwa 
na wamilikaji ardhi. 


Mabenk:—mashirika ya mikopo na ya fe- 
dha yenye kuendesha shughuli za ku ana 
nyia katika akiba zao pesa ua 
muda na kuzitoa kama mikopo. 


kia 

Mabwanyenye—tabaka linalotawala Wa 
mii ya kibepari, lenye kumili aaa ya 
- Aa UA 








himu sana za uzalishaji 
kuinyonya kazi ya kuajiriwa. 


YI ANI 


Mahusiano ya uzalishaji mali—jumla ya 
mahusiano ya kijamii yanayokuwako baina 
ya watu katika mwendo wa uzalishaji, uga- 
waji, ubadilishanaji na utumiaji mali. Ma- 
husiano ya umilikaji wa nyenzo za uzalisha- 
ji mali ndio msingi wa mahusiano ya uzali- 
shaji mali. 

Mapinduzi ya kijamit—upinduaji wa 
mfumo uliokwisha zake na uwekaji wa mfu- 
mo wa kijamii ulio wa kimaendeleo zaidi. 


Maslahi ya kiuchumi—sababu zitegeme- 
azo hali halisi zenye kuongoza shughuli za 
binadamu, ambazo zatokeza uhusiano baina 
ya mastakimu ya mtu binafsi katika mfumo 
wa uzalishaji mali na mahitaji yake ya vi- 
faa. 


Matabaka ya kijamii—makundi makubwa 
ya watu yenye kutofautika kwa mujibu wa 
mhusiko wao kwa nyenzo za uzalishaji mali, 
kwa mujibu wa kazi waitendayo katika ma- 
tengenezo ya kijamii ya uzalishaji mali, na 
kwa hivyo, kwa mujibu wa njia za kujipatia 
sehemu ya utajiri wa kijamii na ukubwa wa 
sehemu hiyo wanayokuwa nayo. 


wko mkuu wa ubepari—kipindi 
cha utokomezwaji wa kimapinduzi wa ube- 
pari kama mfumo wa kijamii, cha umu- 
Aa wa mfumo wa kibepari wa du- 
Sa wa ndani na umegukaji wa nchi nyingi 

1 na zaidi kutokana nao, kadhalika utu- 





kiaji wa mapambano baina ya usoshalisti 
ubepari kwa upeo wa dunia SP WA 


Mchafuko wa kiuchumi ishaji 
li wa kupindukia —kipindi ka 
bepari, chenye kumithilishwa tabia za ke 
kwa uzalishaji bidhaa wa kupindukia al ; 
sefu wa kazi kwa umati, ushukaji aa Aa 
wa hali ya watu wafanyao kazi. z 


Mchafuko wa  sarafu—mparaganyiko 
mkubwa wa utaratibu wa pesa na mikopo 
nchini na mahusiano ya sarafu na fedha 
ya kimataifa baina ya madola ya kibepari. 


Mchuano—mapambano ya uhasama bai- 
na ya wazalishaji bidhaa wa kibinafsi kwa 
ajili ya kujipatia hali njema zaidi za uza- 
lishaji mali na uuzaji bidhaa. 


Mfuko wa udhibiti wa hisa—idadi ya hisa 
zenye kumdhaminia mmilikaji wake kuwa 
na mamlaka makuu katika jumuiya ya umi- 
likaji pamoja wa hisa. 

Mfumo wa ujima wa zania za mwanzo- 
ni—muundo wa kwanza wa kijamii-kiuchu- 
mi katika historia ya wana 
ji mali wake uliotegemezwa 
kaji wa pamoja wa 
tr) mwali wa ku yo nzonA 


ulilingana na nguvu za uza - 
sizoendelea za zama za mwanzoni. 






M wa umilikaji watumwa—muundo 
wa kwanza wa uhasama wa kitabaka katika 
historia ya jamu ya binadamu, uliotege- 
mezwa juu ya miliki ya kibinafsi ya nye- 
nzo za uzalishaji mali, na hata mtu mwe- 
nyewe afanyaye kazi, yaani, mtumwa, ka- 
dhalika juu ya unyonyaji wa binadamu kwa 
binadamu mwenziwe. 


Mfumuko wa sarafu—ujazwaji wa kupin- 
dukia katika mikondo ya kuzungushia fe- 
dha kwa pesa nyingi mno za karatasi kwa 
kulinganisha na mahitaji ya ununuzi na 
uuzaji wa bidhaa na kupelekea kupungua 
kwa thamani yao. 


Mfuriko wa wakazi kwa uwiano—wingi 
wa wakazi wafanyao kazi wasiohitajika kwa 
uwiano chini ya ubepari kwa kulinganisha 
na utashi wa nguvu ya kazi kwa upande wa 

ari. 


Miliki —uhusiano wa watu baina yao kwa 
mintarafu ya utwaaji wa nyenzo za uzali- 


shaji, na mali zizalishwazo kwa msaada 
wao. 










Miliki ya kibepari ya kiserikali—aina ya 
miliki ya kibwanyenye ambayo kwa mujibu 
— wake serikali ya kibwanyenye, “bepari wa 
j kijumla anakuwa ndiye mmilikaji wa nye- 

nzo ; za uzalishaji mali kwa jumla au kwa 


Mparaganyiko wa uzalishaji mali—mti 
ndo wa kutokuwa na mpango wala maten- 
genezo maalum, kutolingana kwa maende. 
leo ya uzalishaji mali wa kijamii katika hali 
za utumikaji wa kujizukia wenyewe tu wa 
kawaida za kiuchumi. Mtindo huo ni wa ki- 
asili kwa uchumi wa uzalishaji bidhaa ulio- 
tegemezwa juu ya miliki ya kibinafsi ya 
nyenzo za uzalishaji mali. 


Mshahara chim ya ubepari—aima ili 
yogeuzwa ya thamani ya bidhaa ya nguvu 
ya kazi. 

Msingi na jengo la juu—mahusiano ya 
kiuchumi, ya uzalishaji mali, ambayo chan- 
zo chao kinakuwa ndiyo mahusiano ya umi- 
likaji na kuunda msingi wa jamu ambao 
juu yake kunakwezwa jengo la juu —. 
kuamuliwa nao—utaratibu wa mawazo, 
husiano ya kiitikadi, taasisi za kishema na 


kisiasa. 

Muundo wa kijamii-kiuchum—o yi 
kihistoria ya jamii, yenye kazini 
aina ya uzalishaji mali, mfum aji mali; ina- 
laki wa mahusiano ya uzi Aa 
ambata msingi na jengo J 


ya uhodhi ya wan 
lezazo mahitaji Yriserikali 


na warasimu Wa 





shindano ya kujirundikia silaha kwa ma- 
slahi ya kuimarisha utawala wa rasilmali 
va uhodhi, halikadhalika kwa madhumuni 
ya kujichumia faida binafsi. 


Nguvu ya kazv—uwezo wa mtu kufanya 
kazi, jumla yote ya nguvu za kiwiliwili na 
za kirohoni anazozitumia mtu katika mwe- 
ndo wa uzalishaji mali. 


Nguvu za uzalishaji mali—jumla yote ya 
nyenzo za uzalishaji mali wa watu wenye 
uzoefu na ujuzi wa kazi na kuziingiza nyen- 
zo hizo za uzalishaji matendoni. 


Pato la taifa—thamani yenye kuundwa 
upya nchini mnamo muda maalum (aghala- 
bu mwaka mmoja). 


Pesa—bidhaa maalum yenye kutekeleza 


kazi ya kisawazisho cha kijumla wakati wa 
ubadilishanaji bidhaa. 


Rasilmali—thamani iongezekayo yenye- 

we, thamani ambayo kama matokeo ya 
unyonyaji wa nguvu ya kazi ya kuajiriwa 
inatoa thamani ya ziada. Rasilmali ni uhu- 
| za maalum wa uzalishaji mali, uhusiano 
za Aa tabaka la mabepari, lenye ku- 
yenzo za uzalishaji mali, na tabaka 


la wafanyakazi, amb | ; 

; > alo limenyimwa nye- 
nzo hizo na kama matokeo yake limelazi- 
mika kuishi kw 


WI a kuwauzia mabepari nguvu 








Rasilmali inayobadilika—sehemy ya rasil 
. BA 11- 


Rasulmali isiyobadilika—seh 
. . . emu i zai 
mali itumiwayo katika kununua wa 
ka mali. Rasilmali hiyo inakuwa hai 
adiliki kwa ukubwa wake katik ' 
wa uzalishaji mali. TAA YAEDA 


Rasumali ya biashara—sehemu iliyoji- 
tenga kutokana na rasilmali ya viwanda 
na ambayo shughuli yake kuu ni kuuza bi- 
dhaa ili kupata faida. 


Rasulmali ya fedha—rasilmali ya viwanda 
ya uhodhi, iliyochanganyika pamoja na ra- 
silmali ya mabenki. 


Rasilmali ya mkopo—rasilmali ya pesa ye- 
nye kutolewa na mwenyewe kumpa bepari 
mwingine mnamo muda maalum uliowek- 
wa na kwa malipo maalum kwa aina ya riba. 

Rasilmali ya pesa—jumla ya pesa zili- 
mali, yaani, thamani 


zogeuzwa kuwa rasil ; 
da na kutumiwa kwa 


iletayo thamani ya zia kui 
ajili ya kuinyonya kazi ya kuajiriwa. 
j ; ; iImali itumi- 
Rasilmali ya viwanda—rasilm La 
wa ka wa uzalishaji ma 
ka shughuli za viwanda, kilimo, UCHU? . 
na ujenzi. . 





Rentier—kijitabaka cha kidusia zaidi cha 
mabepari wanaoishi kwa mapato ya hati za 
thamani (hisa) na riba kutokana na rasilma- 
li iliyoingizwa katika mabenki. 


Riba chini ya ubepari—sehemu ya thama- 
ni ya ziada, ambayo bepari aendeshaye mi- 
radi yake (tajiri wa viwanda, mfanyabia- 
shara) humlipa bepari atoaye mkopo kwa 
kupatiwa haki ya kutumia fedha zake kwa 
muda fulani maalum. 


Sarafu—kizio cha pesa katika nchi hi 
au ile (franki ya Kifaransa, dola ya Kima- 
rekani); wingi wote wa pesa wa madola ya 
kigeni utumiwao katika malipano ya kima- 
taifa. 


Serikali—chombo cha utawala wa kisia- 
sa wa tabaka linalotamalaki katika uchumi. 


Siasa—upande wa shughuli unaofunga- 
mana na mahusiano baina ya matabaka 
na makundi mengine ya kijamii. Serikali 
na vyama vya kisiasa hujishughulisha na 


siasa kwa maslahi ya tabaka linalotawala 
au ya tabaka inaloliwakilisha. 


za abaka la waf anyakazi (maproletarii)— 
tabaka la wafanyakazi wa kuajiriwa la jamii 
ya kibepari. 

? ja ai azi ya kijamii ya mzalishaji 
Aaa yoingizwa na kutokezwa kwa um- 


wa maza 
ai 





Thamani ya ziada—thamani 
kwa kazi isiyolipiwa ya mfanya ; YO 
jiriwa kwa kupindukia thamani ya Wi 
yake ya kazi na kutwaliwa na be ai 
sina malipo yo yote. Aa 


Thamani ya ziada iliyo kamili 
mani za ziada ipatikanayo kwa wa 
siku ya kazi au kuzidisha ukamuaji jasho. 


Thamani ya ziada ya nyongeza—nyonge- 
za ya thamani ya ziada ambayo hutwaliwa 
na bepari mmoja mmoja kama matokeo ya 
upunguzaji wa thamani ya peke yake ya 
bidhaa izalishwayo kwenye mradi wake wa 
kiuchumi kwa kulinganisha na thamani ya 
kijamii ya bidhaa hiyo. 


Thamani ya ziada ya uwiano—thamani 
ya ziada ipatikanayo kama matokeo ya upu- 
ti wa kazi unaohitajika na 
ao wa wakati 
geze- 


nguzaji wa waka | 
urefushaji wenye kuwiana n 
wa kazi wa ziada kwa sababu ya uon 


kaji wa tija ya kazi. zA 

Tija ya kazi—utoaji wa wa 
wa kazi wenye kuamuliwa kwa waa 
kati wa kazi utumiwao kwa utenge 
kizio kimoja cha bidhaa. ya 

Tofauti kuu za kai. ia i ma. 
fauti baina ya tabia wi hai 
shaji mali na ama ya g 
ya kujitwali 











a mazao ya 








Ubeberu—ubepari wa uhodhi, daraja ya 
juu zaidi na ya mwisho ya maendeleo yake; 
ubepari unaooza na unaokuta, mkesha wa 
mapinduzi ya kisoshalisti. 


Ubepari—muundo wa kijamii-kiuchumi 
wa kinyonyaji wa mwisho kabisa ambao 
unaanzia ndani ya, miumo ,wa UMWINYI; 
ubepari unabadilishwa na usoshalisti. Msi- 
ngi wake ni aina ya kibepari ya kibinafsi ya 
miliki ya nyenzo za uzalishaji mali na unyo- 
nyaji wa kazi ya kuajiriwa. 


Ubepari wa kiserikah. na wa uhodhi— 
daraja ya maendeleo ya ubepari wa uhodhi 
ambayo inamithilishwa tabia yake kwa 
uchanganyikaji pamoja wa nguvu za maka- 
mpuni ya uhodhi na serikali ya kibwanye- 
nye kwa madhumuni ya kuhifadhi mfumo 
wa kibepari, kupata faida kubwa zaidi kwa 
rasilmali ya fedha, kuzididimiza harakati 
za kimapinduzi za wafanyakazi na zile za 
kuwania ukombozi wa kitaifa, pia kuende- 


sha mapambano dhidi ya nchi za mfumo 
wa kisoshalisti wa dunia. 


Uchanganyikaji wa kibepari—mwendo 
. kuungana kiuchumi-kisiasa kwa nchi za 
ibepari, wenye kuchukua umbo la mapa- 
tano ya kiuchumi na mengineyo baina ya 
ambayo yamekusudiwa, kabla ya 

idhisha maslahi ya rasilmali kuu 


j 


Uchumi—mkusanyiko wa mahusiano 
uzalishaji mali wenye kuamuliwa IA Aa 
ria, msingi wa kiuchumi wa jamii 


Uhambikaji wa hali ya tabaka la wafa- 
nyakazi kwa ukamilifu—ushukaji chini wa 
kiwango cha hali ya maisha ya tabaka la wa- 
tanyakazi chini ya ubepari, ambao unato- 
kezwa katika uharibikaji wa hali zote za 
kazi, maisha na mastakimu ya kijamii ya 
tabaka la wafanyakazi kwa jumla. 


Uharmbikaji wa hali ya tabaka la wafa- 
nyakazi kwa uwiano—uharibikaji wa hali ya 
tabaka la wafanyakazi kwa kulinganisha na 
ile ya mabwanyenye. Ishara zake ni upun- 
guaji wa sehemu itwaliwayo na tabaka la 
wafanyakazi katika pato la taifa, zao la 
kijamii la kijumla na utajiri wa taifa. 


; ; huu , ; 
Uhodhi wa kibepari—kampunu KUA . 
miungano ya makampuni) ya kibepar uje 
nye kudhibiti sehemu kubwa sana wa. 
lishaji na uuzaji wa aina hii au iia ka 
kwa madhumuni ya kujipata faida 
za uhodhi. ira 

azi 
Ukamuaji kazi—mkazo Aa ii aaa aa 
kuamuliwa kwa utumiaji wa ng 
WBA pa .liwili na za kirohoni za mfa- 
nyingi za kiwili wi ha YA aha YAKU 
nyakazi katika kizio kimoja 
ibeberu 

loni—siasa ya madola ya bika j 

Ma ika kuyatia utumwani moja 
iliyolengewa katika kuy . 







kwa moja mataifa ya nchi zilizozorota ki- 
uchumi. 


Ukoloni mamboleo—jumla yote ya nye- 
nzo za kiuchumi, kisiasa, kijeshi na kiiti- 
kadi zitumiwazo na madola ya kibeberu 
kwa madhumuni ya kuziseleleza ndani ya 
mipaka ya utaratibu wa uchumi wa kibe- 
pari nchi zilizokuwa hapo zamani chini ya 
utawala wa kikoloni na ambazo zimeshaji- 
patia uhuru wao wa kiserikali. 


Ukomunist;—muundo wa kijamii wenye 
kutegemezwa juu ya miliki ya kijamii ya 
nyenzo za uzalishaji mali na kutoa uwanja 
kamili kwa maendeleo ya nguvu za uzali- 
shaji mali. Daraja ya juu kabisa ya uson- 
gaji mbele kijamii-kiuchumi wa jamii ya 
binadamu na kuja kutwaa mahali pa ubepa- 
ri. Maendeleo yake yanapitia katika uso- 
shalisti—daraja ya chini, na ukomunisti ka- 
mili—daraja yake ya juu. 


Ukosefu wa kazi—mtokezo ulio wa kiasili 
ndani ya ubepari ambao kutokana nao se- 
hemu fulani ya wakazi wenye uwezo wa ku- 
fanya kazi wanakuwa hawawezi kupata kazi, 
wakiunda jeshi la kazi la akiba. 


k Ukosefu “wa kazi usiopon 

E , yeka—ukosefu 
zwa kazi wa pa za umati katika nchi za 

? ; ambao wakati wa mchafuko mkuu 
- . ubepari huendelea kuwako katika vipin- 

ha Vyote vya duru ya mchafuko wa kibepari. 







Ulimbikizaji wa rasilmali 
- 4 mali— N 
thamani ya ziada kuwa . wa 


Umwinyi—m 

uundo wa ki 

; itabaka 

Sa Wa YA uliotegemezwa mi 

— za mwinyi ya ardhi na unyon Ji 
wakulima watwana wenye kumt aa 

mwinyi binafsi. ka 


Unyonyaji wa binadamu kwa hi 
mu—mtindo wa wamilikaji wa WI 
uzalishaji mali wa kujitwalia pasina mali - 
yo yote mazao ya kazi ya ziada, na baadhi 
ya wakati hata sehemu ya mazao ya kazi 
inayohitajika kwa lazima ifanywayo na wa- 
zalishaji mali wa moja kwa moja. 


Uporomokaji wa mfumo wa kikoloni wa 
ubeberu—mwendo wa utokomezaji wa ma- 
koloni na uundaji wa madola mapya yaliyo 


huru. 
Usafirishaji wa rasilmali—uwekaji rasil- 
mali katika nchi za ng'ambo kwa ajili ya ku- 


zidisha faida za makampuni ya uhodhi na 
kuu wanaohodhi 


kikundi cha matajiri wa : 
fedha na kujipatia aina mbalimbali za ma- 
nufaa na fursa za kiuchumi na za kisiasa 
kwa upande wa madola ya kibeberu. 
shalistu—daraja ya kwanza ya mu- 
wa waa Mfumo wa k 
kiuchumi uliotegemezwa juu ya Wa Ja 
kijamii , ya nyenzo za uzalishaji JP aa ji 











ulio huru kutokana na unyonyaji wa kazi 
ya watu wenye haki sawa katika jamii, we- 
nye kuendelea kwa mlingano sawa kwa ma- 
slahi ya kuinua hali ya maisha ya wana- 
nchi na maendeleo ya pande zote ya kila 
mtu wa jamii kwa kulingana na mwongozo 
huo: “Kutoka kwa kila mmoja kwa muji- 
bu wa uwezo wake, kumpa kila mmoja kwa 
mujibu wa kazi yake”. 


Utawala wa kikundi kidogo cha waho- 
dhi fedha—kikundi kidogo cha mabepari 
wakubwa kabisa wanaomiliki makampuni 
ya uhodhi ya shughuli za viwanda na za 
mabenki na wenye kushikilia kwa hakika 
hasa utawala wa kiuchumi na kisiasa ka- 
tika madola makuu kabisa ya kibepari ya- 
liyoendelea sana. 


Wakati wa kazi unaohitajika chini ya ube- 
pari—sehemu ya siku ya kazi ambayo mna- 
mo muda huo mfanyakazi huwa anazalisha 
Upya thamani iliyo sawa na ile ya nguvu 


yake ya kazi. 


. Wakati wa kazi wa ziada chini 


i—sehemu ya ya ubepa- 


Siku ya kazi ambayo mnamo 
da huo mfanyakazi huwa anazalisha tha- 





Zao linalohitajika kwa lazima—sehemu 
ya zao la kijamii lililozalishwa na wafa- 
nyakazi katika upande wa uzalishaji mali 
ambalo linahitajika kwa lazima kwa ajili 
ya kumkimu mfanyakazi huyo mwenyewe 
na ukoo wake, kwa ajili ya kumtayarisha 
na kumwelimisha. 








KWA MSOMAJI 


Progress Publishers watafurahi ku- 
pata maoni yako juu ya kitabu hiki, 
tafsiri yake, nakshi na upigaji chapa 
wake, na kupokea mashauri yo yote ku- 
toka kwako. 

Tafadhali andika kwa anwani: Zu- 
bovsky Boulevard, 17, Moscow, USSR. 


OCHOBbI COL MAJIbHO-NOJIMTHYECKUK 3 HAHUU 
CEPMA (ABC) 


bysyeb Ajekcahjip Bia mupobui 
“YTO TAKOE KAIIHTAJIM3M?” 


VMshatenbctio “NMporpecc”, MockBa 
Mupuka ja Kyuyma sa Maktaba Tanzahua 


Ha 13b61ke cyarunu 


Penaktop pycckoro tekcta C.T. KOnon 
KOHTpOJIbHbIA penaktop E.A. Ananpeesba 
KYAokhuk BB. Mm, CTtonapos 
EA penaktrop B.K. HukutuHa 
- . . B. e | a ; 
MBA 16088 pacumosba 








1/32. Bymara ohcetnaan N? 1. I 
OPce Haa. | WA "Hey, 





Tb 


0 B Ha6o 14 ,04.87. ONA BB. 1eyatb 22.10.87. R 
aa 6 Mopmmcano BT 1. Taphutypa 


NA 


Ni 


. 
ka 
ma 











Utawala wa Watu 
Ni Nini? 


Wafanyao Kazi 


Hi 


£ 


KUAHIBAR 





